
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . google . com/ 




f 



^jrà 



u 



Ce /f 4^00 S^. %2>r 



l^arbarli CoUege líörars 




THE FUND OF 

Mrs. harriet j. g. denny 

OF BOSTON 



Gift oí $5000 from the children oí Mrs. Denny, 
at her request, << íor the purchase oí booUs for the 
public library of the College.*' 




/I\ 



TRAETHAWD 



AR 



HYNAFIAETH AC AWDURDODAETH 

COELBREN T BEIRDD, 

YR HWNN 

A ENNILLODD ARIANDLWS A GWOBR EISTEDDFOD 
Y FENNI, 1838. 



GANN TALIESIN WILLIAMS, 

[AB lOLO.] 



iUanpmìiìípfríî 



ARGRAPHWYD A CHÝHOEDDWYD GANN WILLIAM REES, 

AB WEBTH HEVTD 

GANN H. HÜOHEB, 15, ST. MARTIN'S LB GRAND, D. WILLIAMS, 44, HOLYWELL 

STREET, STRAND, LLUNDAIN; E. PARRY, CAERLLEON; WHITE, MER- 

THYR TYDFIL; J. H. MORGAN, Y FENNI; A CHANN BRIF 

LYFRWERTHWYR Y DYWYSOGAETH. 

]tfDCCGXL. 









X. 

/ IMM Sfì, 



"f?X 



^ I JU'*' 25 19 J3 ) 



-4iGiì^^.' 



£). 



*jLVt^Vl/L4 



S^</UVL^CX' 



CYFLWYNEDIG 

I 

WILLIAM WILLLAM8, Y8WAIN, 

o 

GLYNN NEDD^ 

RHODDWR Y TESTUN A'R WOBR; 

ER CYDNABYDDIAETH DIOLCHOAR 0*1 WLADGABWCJ3 a'I 
GYFEILLGARWCH D1GYFNEWID> 

GANN 

YR AWDUR. 



RHAGYMADEODD. 



Pann yr adgyfodir, fal o'r bedd, unrhyw wrthddrych ag 
oedd wedi myned bronn yn Uwyr ar anghof, dros oesoedd, 
disgwylir am fwy o dystiolaethau i sefydlu ei hanfod, a'i 
dras, na phei buassai ond wedi newydd ddychwelydj yu ei 
benllwydni, iddei hen gartref, tra yr oedd un neu ddau 
o'i gyfoedion fyth ar dir y byw, i alw, trwy ymbwylJ, fir 
gof, dyddiau chwareugar eu cyfieuengctyd: felly aiihep- 
corol yw rhoddi, yn awr, amlygiadau mwy Uiosog ^eir 
bronn y wlad, parth Hynafìaeth Coelbren y Beirdtl, na 
phei buassai wedi bod yn wybodus i'n Dysgedigiou >u 
niweddar. Yr ystyriaeth hynn a barodd immi laiiw y 
Traethawd canlyniadol a chymmaint o dystiolaethau* 

Lle mae y gair Coeìòren yn arferedig gennyf am Beith- 
yneriy neu lyfr Gwydd cyflawn, gwelir ef yn wrrywaidd; 
ond, yn fenywaidd, pann yn Ue Egwyddor y Coelbren. 
Penderfynais ar y gwahaniaeth hynn, ar ol rhywfaiiit o 
amheuaeth. 

Gwelir fod rhai o'r casgladau tystiolaethol drwy'r Trtieth- 
awd yn aneglur, mewn mannau; canlynais, beth bynuíig, yr 



k- 



\y RHAOYMADRODD. 

awdurdodau gerr fÿ mronn. Os bernir fy ^mod yn am- 
ddiffyn hen loLO Morganwg yn Ued danbaid, cofier ei 
fod ef, ^n awTy yn analluog i atteb drosto'i hunan, yn y 
fiichedd honn. 

Herwydd meithder yr ymchwil am dystiolaethau digonol, 
ynghyd a rhai fisoedd o waniechyd, ni ddechreuais ysgrif- 
ennu y Traethawd ymma i maes, nes ychydig wythnosau 
yn ol; digwydd na welir, gann hynny, argoelion brys 
ynddo. 

GWYDDON. 

Awst 31, 1838. 



i^ 



LA 



/I\ 



TRAETHAWD. 



Fal pob peth pwysfawr arall, o darddiad tra hen, mae dechreuad 
^{rtònecíí^ LlythyrennauGwybodaeth^ fe allai, yn anghyrraeddìadwy 
i dreiddiadau yr ymegniaeth ddynol, gann jr oesoedd meithion a 
lithrassant heibio^ a'r cyfnewidiadau^ y symmudiadau ym mhlith 
preswylwyr y ddaear^ a'r difrodau trymmion ar Lênyddiaeth trwy 
bedryfan byd, a gymmerassant le oddiar pann y dychymmygwyd 
gjmtaf y fath elfennau ardderchog, trwy gyfryngau pa rhai y myneg- 
wyd, yn gadarnaf^ addasrwydd dyn i'r rhagorfraint a briodolir iddo 
gann dystiolaeth Ddwyfol, sef^ bod yn ffuríìedig '^ar lun a delw 
Duw." 

Pei dichonadwy fyddai treiddio^ yn ddigon goleudrem, trwy y 
caddug dudew ym mha un y mae digwyddiádau cynoesoedd bod- 
oldeb is haul yn orchguddiedig^ ymddangossai^ ond odid, nad ydy w 
y ddyfaìs ogoneddus honno yn hcUol gyfyngedig i unrhyw wlad neu 
genedl n&Uduól; onà, yn hjrttrach, fod gann amryw ddynion^ o wa- 
hanol bobloedd ac amseroedd^ hawl^ mwy neu lai, (rhai^ fe allai^ yn 
gydraddol,) iddi ; herwydd y gallassent dderchafu eu hymegnioedd 
i'r unrhyw ddychymmyg, heb i'r naill na'r lleiU wybod fod neb arall 
wedì cyrraedd ucheldyb disgleirnaws o'r cyffelyb. 



6 ^ HYNAFIAETH AC AWDURDODAETH 

Mae traddodiadau y Cymmry^ fal rhai pob gwlad ddysgedig arall^ 
parth y cyfryw feddyldraidd, mor amgylchynedig gann niwl hen 
amser^ fal nas gellir^ gydag un sicrwydd, eu hymddiosg o'u hofer- 
goeledd cyssylltíadoL 

Y mae y gweddillion o gynwybodaeth yr hen Gymry, a gair etto 
(er bronn yn ddiarwybod i'n cénedl, herwydd eu hesgeulusdod tru- 
enus) yn arosedig yn ein plith^ sef^ hen Drioedd Cerdd^ Trioedd 
Barddas^ Trioedd Braint a Defod^ hen Ddwnedau neu Ramadegau^ 
&c. &c. yn priodoli adnabyddtaeíh ar Lÿthyrennau i fynegiadau gwyrth- 
iol^ fal pei tybient y fath Gelfyddyd Fbeiniol yn oruwch-ddynol, 
heb ryw gynnorthwy datguddiadol. 

Cesglir^ oddiwrth y tynniadau canlyniadol^ synniadau ein cyn- 
deidiau ar y penn hwnn ; ac ymma^ iawn immi hyspyssu y rhoddaf, 
yn awr, fal ar hdb tro araU, yn y Traethawd hwn, sylwadau awduron, 
hen neu ddiweddar, eraiH, ŷair a liythyren, yn Uw^rr gyttunol â'r ys- 
grifau a'r cyhoeddiadau dann fy ngolwg. 

Llymma rai o'r tynniadau crybwylledig:— 

'^Einigan Gawr a weles dair colofn goleuni ag arnynt holl wybodau 
a fuant erioed ag a fyddant fyth yn ddangosedig ynddynt, ag efe a 
gymmeres dair gwydden gerdin ag a ddodes arnynt luniau ag ar- 
wyddion bob gwybodau yn goffadwy, ag ai dangoses hwynt, a'r rhai 
au gwelasant a ddodasant gamddeall a geubwyll amynt, ag a ddysg« 
asant dwyll wybodau a Dodi Duw ar y Gwiail lle nid oedd namyn ei 
enw arnynt, ag Einigan ^m gweled hynny mawr y bu chwithrwydd 
iddo, a chan amgerth ei alar torri'r tair gwydden ag ni chaffad eraill 
yn gyfiawn eu gwybodau, a chwithed hynny gantho oni hoUtes gan 
yr amgerth, ag a'i anadl gweddio Duw er cael cyfiawn wybodau 
ymhlith Dynion ynghnawd, a chyfíawn ddeall er iawn ymbwyll ag 
wynt ag ymhenn undydd a blwyddyn gwedi marw Einigan y Gweles 
Menw ap y Teìrgwaedd dair Gwialen yn tyfu o enau Einigan ag 
amynt yn gyflwyn gwybodau Deg llythyren ar modd y trefnawr 
ynddyntjbob gwybodau laith ag ymadrawdd ag ar laith ag ymadr« 
awdd bob gwybodau damodedig arnynt. yna cymeryd y gwiail a 
dysgu'r gwybodau oddiamynt, y cwbl ond enw Duw, ag ar hynny 
dodi cyfrinach rhag dodi geubwyll ar yr Enw, ag o hynny cyfrinach 
Barddas Beirdd Ynys Prydain, a Duw a ddodes ei nawdd ar hynn 
o gyfrinach ag a roes i Penw ddeall traphwyll yn hynn o'i nawdd ar 
wybodau, ar deall hynny a elwir Awen o Dduw, a gwynn ei fyd 
fyth ai caffo. Amen poed felly bydded." 



k 



COELBREN Y BEIRDD. 7 

Wrth ddarllain yr uchod^ gelwir i gof yr hanes Ysgrythyrol am 
rhoddiad y Deg Gorchymmyn i Moses. Enwir^ hefyd^ ym mhlith 
y cyfry w, '* Main Gwyddon Ganhebon^ lle (yn ol Trioedd Ynys Pry- 
dain, rhif 97,) y darllenid amynt hoU gelfy ddydau a gwybodau byd." 

Gellir feddwl^ nid yn oed oddiwrth chwedl Einigan Gawr, ond^ 
hefydy oddiwrth adroddiadau eglur amryw o'r Trioedd, fod y Cym- 
mry, yn nechreuad eu gwybodaeth, wedi ymarferyd arwydd-luniau 
(hieroglÿphics) yn eu cofiadwriaethau. 

Dernyn o hen Ddwned, dann yr enw " Cyfymbwyll Maccwy a'i 
Athraw :"— 

'^ Adolwyn pa fodd y cafwyd deall gyntaf ar lythyr parth Llun a 
llafar ì 

" Ys ef hynny Duw pan nad oedd mewn na by w na bod namyn ef 
ei hun, a ddatgenes ei enw ag yn gyttrym a'r gair yn floedd gorfbledd 
pob by w a bod yn gwbledig a melusaf a glywid erioed ar gerdd y 
Uafar hynny, ag yn gyttrym ar Uafar goleuni, ag yn y goleuniLlun 
ar enw yn dri llais drillafar, yn gydlef gyfennyd, ag yi^ 7 gweled 
dri llun, ä Uiw a llun goleuni ydoedd, ag yn un ar llafar a lliw a 
Uun y Uafar hwnnw oeddynt y tair llythyren gyntaf, ag o gysswllt 
eu tri Uafar y lluniwyd pob Uafarau eraiU ar lythyr, sef a glywes y 
Uafar Menw hen ab y Tairgwaedd, ag a wnaeth lun Uafar Enw Duw 
gyntaf, ag eraiU a wedant taw Einigan Gawr a wnaeth Lythyr gyntaf, 
a Uun enw Duw oedd hynny pan y cafas ef ei hynan yn fy w ag yn 
bod yn gyttrym gyfergyd ar Uafar." 

C^rfaddeíir fod yr hanes uchod yn amlygu dychymmyg ysplen- 
nydd; dychymmyg cymmaint uwchlaw un peth ag a brìodolir i'r 
Rhufeiniaid a'r Groegiaid ag y w yr haul yn rhagorach na gwreich- 
ionen. 

Cynn ymestyn ym mlaen at wrthddrych neiUduol y Traethawd, 
sef Awdurdodaeth ac Heneiddrwydd y Llythyrennau a roddir dann 
yr cnw "Coelbren y Beirdd/' (yn Ue Egwýddor Coelbren y Beirdd,) 
eynnygaf rhai synniadau ar yr amheuaeth cynnyddiadol yn ein pHth 
i'r Egwyddor honno, a'i hyst^rried fal ỳr hen un arferedig gann ein 
cyndeidiau ; ac yn enwedig i'r gwrthwynebiadau a gly wir mor gyfF- 
redin i'r gred goleddedig gann rhai o'n dysgedigion diweddar, sef, 
mai honno oedd yr hen Egwyddor a arferwyd gynt gann y Cymmry 
ar wydd, yn eu duU o gadw argofiant torredig a darUeniadol, ar y fath 
ddefnyddiau, o'u dysgeidiaeth. 



8 HYNAFIAETH AC AWDÜRDODAETH 

Ond wrth gymmeryd y gorchwyl hwnn mewn llaw, teìmUf yn 
fawr ddwysder yr ymgais i sefydlu heneiddrwydd y Coelbren ; nid 
am y canfyddaf unrhy w anhawsder ar ffordd y prawf, canys y mae'r 
Uwybr yn hollol ddirhwystr o fy mlaen^ ond am y gwelaf yn ddigon 
eglur fod Gwyr Llên y Dy wysogaeth i gyd, oddieithr un neu ddau^ — 

'' Braidd dau, Ue bu gynnau gant/' 

îe, canmil^ yn haeru^ âg unfryd, na fu y fath arferiad cofiadwriaeihol 
erioed yn ein gwlad ; ac, ym mhellach^ mai dechreuad sôn am y Coel- 
bren oedd ffug-ddyfais lolo Morganwg yn unig. 

Rhaid immi gyfaddef^ i'r tyb cyffredin hwnn gael rhywfaint o 
wynebolrwydd, pann y daeth yn wybodus i'r wlad na dderbyn- 
wyd dim ar y Testun dadleuol hwnn, oddieithr dau neu' dri chyn- 
nyg, eithaf efrydd, i Eisteddfod ardderchog Caerdydd^ er i honno 
gael ei chynnal yn yr ardal neillduol ym mha un^ yn ol tyst- 
iolaeth hen lolo ei hunan^ ac, yn gyttunol âg ef, y Dr. Owain 
Pughe, y bu yr Egwyddor dann sylw yn arferedig ar Goelbren yn 
ddiweddaraf ; ac er, hefyd, i wobr annogaethol gael ei chynnyg, er 
mwyn by wiogi cystadleuaeth ar y pryd:— ond, beth am hynny? Ni 
ellir, yn un modd, mwyhau y cyfryw gysgodau arwynebol, a dardd- 
assant o ddigwyddiadau, neu, fe allai, amgylchiadau netMuol, ì un- 
rhyw amheuaeth sylweddol; er fod y dysgedig loan Tegid wedi 
cyfrif hynny yn sail ddigonol i ymwrthod ar unwaith â'r Coelbren 
a'i Egwyddor. 

Gwir y w, ein bod yn ddyledus i ymegniaeth cadarnfryd a diflin 
lolo Morganwg, am achub o gudd rhai o ganrifau amser, Hanes y 
Coelbren a'i berthynassau ; ac mai ei lygad cyiívirdrem ef a sylwodd 
gyntaf, ys oesoedd, ar gyfeiriadau tryfrith y Beirdd, ac hen awduron 
eraill, o'i blegyd; er y gallassent eraill, tebygwn, eu gweled htfyd 
yn ddìgon hawdd. Ond ym mhellach na hynn, ni theilyngodd ef, 
ar y penn hwnn, na pharch nac anair, Yr oedd ef yn gwybod yn 
dda fod cred y wlad yn tadogu y son cyntaf am y cyfry w beth ar ei 
ddychymmyg ef yn unig; ond, er fod dysgedigion yn foddlon iawn 
i edrych ar ei ffugiad (yn ol eu haeriad nhwy) fal peth Uwyr ddi- 
niwed, ac yn awyddus i briodoli clod iddo am ddyfais gywrain yn 
addasiad lly thyrennau yr Egwyddor honn i ansodd-drefn gwydd, neu 
brenn; etto, nid oedd y fath ganmoliaeth pludd yn delëu, yn y mes- 
sur lleiaf, ei wrthneu anorchfygol i'r cyfryw gamgyhuddiad, nac 
ychwaith yn brawychu, dros darawiad ammrant, ei fryd diwrthgil 
yn ei ymlyniad wrth y Gwib. 



COELBREN T BEIRDD. g 

y mae rhai, gwir y w, wedi sylwi fod y gair Gwydd yn ymddangos 
yn lled fynych yng nghyfansoddiadau y Beirdd ; ac^ o ganlyniad^ 
yn eu hawydd i wneuthur, yn ol yr hen ddiareb, ''naiU ai cadno 
neu Iwyn o rhedyn" o hynny, maent wedi breuddwydio am bob 
ystyr i'r cyfry w air, ond yr un iawn, Yn ol esponiadau camsynniadol 
amryw awduron^ dywedir ei fod yn arwyddoccau Tynged, Swyngy" 
far&ddy Serddewiniaeth, HudolaeÛi, ^c; ac yn gydlais â hynn, dymma 
y Saeson yn penyrru ym mlaen, gann ymddadwrdd am Destimf, 
Lots, Enchantment, Diẁnaiim, S^c,; ond nid rhyfedd eu hanwybodaeth 
nhwy am hen ddefodau y Cymmry^ eithr am ein dysgedigion (ac wyf 
yn arfer y gair gyda pharch diragrith) yn y dy wysogaeth, i ba rhai 
y roae yn Uwyr adnabyddus y cyfan a sydd yn ddywededig am 
Goelbren y Beirdd, gann ei amddiíf^mniaid^ y mae yn syndod mawr 
i myfi na ddarfu iddynt, ar rhyw awr ddedwydd neu'r gilydd, geisio 
cyssoni geiriau o'r fath â'r defnydd a wnaethpwyd o'r Coelbren a'i 
berthynassau. Pei gwnaethent hynny, cawsent bob ymadrodd o'r 
cyffelyb ar unwaith yn ddigon deailadwy ; ond nid heb hynny. 

Yn wir, fe weddai yn fawr i'r Cymmry amddiffyn eu hawl gy^ow 
i enwogrwydd uchel^ drwy'r hen oesoedd^ am wybodaethau derch- 
afedig, pann yr oedd gwledydd eraiU yn ymddifad o ddysgeidiaeth. 
Dylent^ gydag ymegnìaeth prgdlawn ac awyddus^ chwilìo i maes 
gweddillion eu llenyddiaeth, a'u derchu i'r amlwg anwadadwy^ gann 
fod y Saeson, ac estroniaid eraill^ yn eithaf parod^ yn eu heiddugedd^ 
i garn-sarnu^ i'r cudd annhreiddiádwy^ y gweddillion arosedig o'n 
cynddysg, heb iddynt hwy (y Cymmry), fal hunain-ddirmygiaid, 
weiddi '*hawddammor i'r gorchwyl !" 

Daeth lolo Morganwg ym mlaen^ yn ei wladgarwch, i amlygu i'r 
Cymmry Coelbren y Beirdd^ a'i hen Egwyddor; ond pann y clyw- 
sant yr ymadroddion t8LrûsAo\,-^iUwydd, ebiUion, peiûignen, saer cerdd, 
naddu cerdd, torri gwawd, btugaU, Sfc, meddylassant, yn ddychryn- 
fawr^ am ddihenydd Brenìn Ffraingc ; a ffoassant^ a'u dwylo am eu 
pennau, oddiwrth yr hen fardd a'ì ermyg goelbrennog ofnadwy! 

Yn awr, gann fod Gwron yr hen ddefod yn llwch yn ei fedd, a 
rhadferthwch wedi ail seirioli gwedd ein.hathrawon, gobeithiaf y 
gwrandewir^ yn ymbwyllgar, o leiaf, os nid yn argyhoeddiadol^ ar 
y tystiolaethau, y crybwylüadau, a'r synniadau a gynnygaf o rhann 
yr hen Goelbren. 

Ond, ym mlaenaf, crybwyllaf am rhai o'r amheuon a ddygir 
yn erbyn yr Egwyddor honn^ gann gynnyg synniadau attebol 
iddynt 



10 HYNAFIAETH AC AWDÜRDODAETH 

I. Ni chlyi/vyd son am y fath Egwyddor^ nes i lolo Morganwg ei 
gossod o flaen y Cymmry. 

Synniad. — Yr oedd yr arferiad wedi myned mor Uwyr i lawr, yg 
oesoedd cynn hynny^ fal nad oedd cof gwlad am dano; ac yr oedd 
cymmaint ddifrod wedì gorddiwes hen lyfrau ysgrifennedìg y Cym- 
mry^ fal na ddiangodd ond gweddil fechan o honynt ; a'r gyfran honno 
fal dann gudd^ mewn mannau a chasgliadau anhyspys i'r wlad. 

II. Ni wyddys yn iawn ym mha le y cafodd lolo Morganwg hanes 
4iwdurdodol am Goelbren y Beirdd. Dymunir^ gann hynny^ wybod 
ym mha fannau y gellir ei gweled. 

S^ni.— Cafodd lolo Morganwg hanes Coelbren y Beirdd ym mhlith 
hen ysgrifau Beirdd Cadair Tir larll ; a'r rhai hynny wedi eu tynnu 
i maes o hen lyfrau Plâs' y Fann^ Monachlogydd Castell Nedd^ Mar- 
gam^ &c. a rhai Castell Ehaglan^ gann Lewys Morganwg^ Meyrig 
Dafydd^ ac eraiU ; ac wedi eu hadysgrifennu gann Lly welyn Sion o 
Langewydd, Edward Dafydd o Fargam^ a John Bradford^ (leuan 
Tir larll^) ac eraiU. 

III. Ym mha le y gweUr y cynysgrifau^ y tynniadau^ a'r adys- 
grifau hynny? 

Atteb. — Llosgwyd LlyfrgeU ardderchog Rhaglan yn y gwrthryfel 
a fu rhwng Siarls I. a Chromwel ; aeth ysgrifau Lewys Morganwg, 
er a wyddys^ ar goU^ a gwasgarwyd ysgrifau Llywelyn Sion, a Sion 
Bradford^ dros y wlad^ a choUwyd Uawer o honynt. 

IV. O lyfrau pa rhai^ ynte^ y tynnodd lolo Morganwg yr hanes 
honn^ ac ym mha le y mae y cyfry w lyfrau ? 

Atteb. — O lyfrau Llywelyn Sion, a leuan Tir larU; ond, fal y 
rhagddywedais^ mae Uawer o honynt yn Uwyr goUedig. Mae rhai 
o ysgriflyfrau Llywelyn Sion ym meddiant Taliesin ab lolo; un Uyfr 
mawr yn Llanharan; un arall gann y Meddyg Johnson o'r Bontfaen; 
ac eraiU mewn amry w fannau gwahanol. Bentíiyccodd leuan Tir larU 
lawer o*i lyfrau, ychydig flynyddau cynn ei farw, i Owain Myfyr, 
pa rhai ni ddychwelwyd. Mae un o honynt (prydyddiaeth) gann Ab 
lolo ar fenthyg; yr oedd un arall^ yn niweddar, gann Mr. J. WiUiams^ 
Argraphydd^ Abertawe; ac yr wy'n cly wed fod eraiU yn y Gogledd. 



COELBREN Y BEIRDD. J| 

V. Gellir gweled Uyfrau Lly welyn Sion, a leuan Tir larll, a gyn- 
nwysant hanes Coelbren y Beirdd? 

Atteb. — Ofnir nad ellir. Dichon nad ydynt yn llwyr golledig ; 
eitbr eu bod mewn mannau ag ydynt yn awr yn anwybodus innì. 

Syn.— Yr oedd dau ysgrif (fal yr ymddengys, oddiwrth nodau 
cwrr dalen lolo Morganwg,) o Gyfrinach y Beirdd iddeu gweled, 
nes yn Ued ddiweddar; un gann leuan Tir larll, a'r llall yn Llan- 
haran; ond y maent wedi diflannu. Yr oedd y ddau yn llaw Llywelyn 
Sion. 

Os gwrthwynebir heneiddrwydd cynnwysiadau yr ysgriflyfrau 
Cymmraeg ag sydd yn arosedìg yn ein plith, am nad ydynt y 
cyfryw ysgrifm yn hen hefyd, rhaid inni, nid yn unig fal cenedl, 
ymwrthod â'n hawl i unrhy w addysg Äen iawn, ond dal yn ychwaneg 
dann wrthneu hynafiaeth gwybodaethau cenedloedd eraill; canys nid 
yẁ y cyfryw yn ddisg^mnedig inni, ond trwy aneirif adysgrifau, o 
oes i oes, wedi i'r cytiysgrifm fyned yn Uwyr ar golL Dann yr am- 
heuaeth hynn, beth a ddelai o hawl y Cynfeirdd a'r Grogynfeirdd î'r 
cyfansoddiadau a gair dann eu henwau, heb son am lawer o bethau 
eraill; canys pell iawn ar ol amseroedd yr awdwyr hynny yw'r ys- 
grifau Äewflgf o'u gwaith. 

VI. Pwy a welodd dynniadau lolo Morganwg o ysgriflyfrau Lly- 
welyn Sion, a leuan Tir larll? 

Atteb. — Y maent iddeu gweled; ac ni rhoddir ymma, yn un mann, 
rhanniadau o'r cyfryw, nad ellir eu gwirioneddu trwy gydmariaeth. 
Canniatteir, hyderaf, i'r Beimiad dysgedig edrych drostynt, a'u dangos 
i ddysgedigion eraill, pei dymunai. 

VII. Pam na chadwyd hanes Coelbren y^eîrdd yn unrhyw ardal 
arall, nam^m Cadair Tir larll? 

Atteb. — Yr oedd Essyllwg, yn ol cyfaddefíad y Ehufeiniaid, yn 
fwy ymarweddol nag un ardal arall o'r Ynys, yn y cynoesoedd ; ac 
eglur yw, ìddi gynnal ym mlaen ei rhagorfreiniau, o oes i oes. 
Llafar-ddull Essyllwg a ganfyddir yn y Mabinogion, yr hoU Drioedd, 
Cyfreithiau Hywel, (a ysgrifenwyd gann Blegy wryd, pen-cyfeistedd 
Llandaf,) Brut y Ty wysogion, (Caradoc Llahcarfan,) ac, yn wir, yn 
agos y cyfan o'n hen Ddysgeidiaeth Rhyddieithol ; — (gweler Myf. 



12 HYNAFIAETH AC AWDURDODAETH 

Arch. Cyf. III.) a phei gellid iaum ddarllain y Gynfeirdd^ cyfaddefìt 
yr un peth parth eu cyfansoddiadau nhwy. Ac fy mam ddiysgog 
i yw — ^y dëellid, hefyd^ mai Deheudir Cymmru yw sefyllfa Uawer 
mwy o'r llefydd a enwir ganddynt^ nag a feddylir yng nghyffredin, 

Syn. — Cymmysgwyd Derwyddiaeth yn gynnar^ yn y Grogledd^ â 
daliadau neiUduoì y Gwyddelod^ pa genedl oeddynt^ yn ddiarbed^ a'u 
hytngyrch ar y wlad honno. Ond nid felly yn Essyllwg, gann y 
cesglir yn dra eglur^ iddei thrigolion, nid yn unig ar ol cyfnod cyntaf 
eu cred, ymgyssylltu â'u Cristnogaeth mwy o ddaliadau Derwyddol 
ua'r Cymmry amgen^ ond iddynt hefyd gynnal yn helaethach 
ac yn burach hen freiniau a defodau Barddas^ a gwybodau erailL 
Pro^r hynn^ hyderaf^ gann y tystiolaethau a rhoddir ym mlaen- 
rhediadoL 

Yn awr, yr wyf yn rhydd i gyfaddef nad ellir derbyn yr attebion 
a'r syiìnîadau uchod yn ddigonol i sicrhm Awdurdodaeth ac Hen- 
eîddrwydd Coelbren y Beirdd^ heb dystiolaethau Uiosog o gyfansodd- 
îadau dyagedigion Cymmru, yn olynol, ai Prydyddiaeth ai Rhydd- 
ìsdth, f> amser ein Cynfeirdd hyd yn awr; ond ar ol dangos y 
cyfry w dystiolaethau, bemir, hyderaf^ cu bod yn geinogaethol idd- 
ynt, Yr ystyriaeth ymma a essyd ger ein bronn ainheuaeth arall^ 
&'f ŷadamc^ ym mhell o'r cyfan; sef, 

VIII. Fa gyfeiriadau awdurdodol a welodd lolo Morganwg^ yng 
Tìghyfanaoddiadau yr hen Feirdd, ac eraill, at y cyfryw arferiad^ i 
arwain eì feddwl i gredu yn ei wirionedd? 

Atteb. — Gann mor dryfrith ydynt, nid oes gennyf ond annog y 
Cyrarary i agor ein hen awduron^ yn enwedig y Beirdd^ ac yna, yn 
ol beddlìth Syr Christopher Wren, ''Edrychent o amgylch." Dym- 
ma honniad Äy, onitte? ac y mae yn Uawn bryd immi fyned ym 
mlaen i gy íìawnhau fy nghred. 



COELBREN Y BEIRDD» |3 



LLYWELYN SION, O LANGEWYDD, A'I 
GYFARWYDDYD. 

Ganii mai darlunîadau a chyfarwyddyd Llywelyn Sion ydynt y 
riiai cynnwysedig yn yr unig Draethawd ht/ffofddiadol ar Goelbren y 
Beirdd, ag sydd hefyd, gyda hymy, yn rhoddi yr Egwyddor, sylwaf 
rhywfaint ar awdurdodaeth yr Ysgrifennydd clodfawr hwnnw:-^ 

Yr oedd Lly welyn Sion yn un o ddysgyblion Tomas Llywelyn o 
Rhegoes, a Meyrig Dafydd o Lanisan, ac yn fardd by wiogddawn, 
ucheldyb, fal y dëellir oddiwrth ei gyfansoddiadau lliosog a gawn 
yn arosedig mewn amryw hen gasgladau. Yr oedd ef, hefyd, yn 
Hynaíìaethydd ymdreiddgar a Uwyddiannus ; ac ymbwysaf ar am« 
ry w bethau mewn hen ysgrifau am wîrionedd yr honniad hynn. 

Yr oedd ef yn enniU ei fywioliaeth, mewn messur, wrth ei wybód- 
aeth, gann ei fod yn adysgrifennu yr hen ysgrifau Cymmraeg, ac yn 
gwerthu ei adysgrifau i foneddigion y wlad; — a da iawn oedd iddo 
-wneuthur hynny, gann iddo achub, felly, o draâwngc coU, o ddinystr 
ysgubell difrod ac anrhaith, ac o ddiddymmiad y tân yssawl, llawer 
o gynnwysiadau yr hen gasgladau ag ocddynt yn agos ym mhob hen 
lyfrgell yn ei amser. Gwae ni, am nad ydynt yn awr! 

Yr oedd ef wedi crynhoi iddei feddiant llawer o lyfrau Llawdden, 
lorwerth Fynglwyd, Lewys Morganwg, Meyrig Dafydd, ac eraiU o 
Feirdd Cadaìr Tir larll; ac yr oedd ef, yn y chwaneg, wedi gwneutliur 
tynhiadau helaethion o lyfrgelloedd Rhaglan, y Fann, ac eraill, fal 
y cesglir oddîwrth Gyfrinach y Beirdd. Oddiwrth y Cywyddau a 
fu rhyngtho â'r Bardd Sion Mowddwy, dëellir ei fod ef yn un o is-^ 
swyddogion Cyfreithlys Morganwg, sef Gostegydd^ (Crier,) ac, her- 
wydd ei swydd, yng nghyd â'i gydnabyddiaeth â mawrion y wlad, 
yr oedd ef yn dderbyniadol iddeu tai, ac, yn ganlyniadol, yn rhydd 
i foddhau ci awydd lenyddol i raddau helaeth. Yr oedd ef yn ad« 
nabyddus i Syr Edward Mansell, o Fargam, pa ún, tuag 1575, a 
ysgrifennoedd Hanes ganmoladwy o oresgynniad Morganwg gann y 
Normeiniaìd. Mae Syr Edward yn crybwyll am dano, wrth yr enw 
"Lewelyn John," fal ysgrifennydd ymdrechgar a pharchus. Ym- 
ddengys fod Syr Edward ei hunan yn gasgledydd dysgedig a diwyd 
o hen ysgrifau Cymmraeg. Oddiwrth englynion o'i eiddo, gwelir i 
lilywelyn Sion rhoddi ei lyfrau, pann yn hen iawn, iddei ddysgybl 
ìeuangc, Edward Dafydd o Fargam. Y mae ef, ar ddiwedd ei gasgliad 
Uafurus, yn Llyfr Hir Llanharan, yn dywedyd fal hynn, — "Fy Uaw 
ì, Lly welyn Sion, o Langewydd, hyd ymma, Tach, y 27, 1613;" 

c 



14 HYNAFIAETH AC AWDURDODAETH 

ac mae llaw Edward Dafydd yn canlyn. Efe a fu farw^ medd un aw- 
durdod^ yn 1615^ medd un arall^ ac fe allai ^rn iawn^ jn 1617> tua 
chant oed. 

Herwydd y gorfod oedd ar Gadair Tir larU i gadw argofiant am 
hen Freiniau, Defodau^ a Gwybodau yng nghyfiredin^ eithr Barddas 
yn neülduol, yr oedd Beirdd y Gadair honno, ar bob çyfnod Oor- 
sedd^ yn rhwymedig i ddangos Coelbren, ym mhlìth pethan per- 
thynol i hen lurferiadan eraill; athrwy hynny^ galletndgweledCoel- 
bren, medd Llywelyn Sion^ ym meddiant rhyw rhai o Feirdd a 
Boneddigion Morganwg; ond y mae ef yn tystiohiethu fod yr arfer 
ganmohidwy o gadw y fath lyfr ar fethiant yn ei amser^ ac yn cer- 
yddu 3m llym^ y Beirdd^ am eu hesgeulusdod. Y mae ef^ ym mhell- 
ach^ yn dywedyd fod Coelbren y Beîrdd yn atferedỳ trwy'r dahùth 
tua chan mlynedd cynn ei amser. 

Y mae yn syndod gann rhai nad oes gennym hanes gann neb am 
Goelbren y Beirdd, ag sydd yn henach nag amser y Frenhines Eli- 
sabeth ; ac y maent yn cyfrif hynny yn amheuaeth pwysfawr iddei 
heneiddrwydd. Ond gofynnaf^ Pa mor amly rhoddwyd cyfarwyddyd 
arbennig, cynn yr oes honno^ i wneuthur ítèc, jMpur, yff^f^» (pen) 
^c? Nid oedd cyfarwyddiadau i wneuthur pethau cyfiredin yn 
cael eu rhoddi yn ami, nes rhai oesoedd wedi hynny. Peî buassai y 
Saesneg fal y Gymmraeg^ yn iaith megys ar Iwybr diflant^ o'r pryd 
hynny hyd yn awr^ ni fyddai ond ychydig iawn o gyfarwyddiadau 
celfyddydol y iaith honno ar lyfr-gof gennym yn yr oes wyddfodol. 

Heblaw y rhwymedigaeth ag oedd ar y Beirdd i gynnal ar gof a 
chadw hen Ddefodau y Cymmry^ mae Lly weljm Sion yn dywedyd 
i'r Beirdd orfod dychwelyd at y Coelbren^ fal yr unig dduU dichon- 
adwy iddynt^ dann galedi^ o gofnodi eu dysgeidiaeth. Y mae ef yn 
cyfeirio at ormes y Saeson yn amseroedd trallodau y Ty wysogion^ 
ond yn neillduol at gaethiwed y Beirdd^ yn amser (yn ol ei eiríau 
ef) "Rhyfel Bargod Owain Glynn Dwr/' gan ddywedyd i lywodr- 
aeth Lloegr wahardd Dysg ym mhlith y Cymmry, a chadw oddi- 
wrthynt btj^fmr a defnyddiau cofiadwriaethol eraiU. Yn wir y mae holl 
Feirdd yr oes honno^ ac yn hir wedi hynny, yn son, yn ddiarbed, am y 
Coelbren^ yn agos fal unig gyfrwng gwybodaeth. Mae hanesyddion 
Saesneg hefyd yn cyfaddef llawer o gyfyngderau ar y pryd hynny. 

Ysgwaetheroedd! mae gormod o le i gredu i'r hoU alanastra a 
difrod a ennwyd erioed, a llawer mwy, gyfarfod, o oes i oes, â'r 
Cymmry a'u dysgeidiaeth; ond mae'r cyfan wedi myned heibio, a'r 
Creawdr wedi bamu rhwng y gormesydd a'r gormesiedig. Bydded 
cyfundeb mwyach f 



LLyMMA HANSS 6YFARWYDDIAD0L 



COELBREN Y BEIRDD, 

TNaHTB A DÜLL EI EGWTDDOB, 

Tjmnedig o ì&wysgn£ lolo Morganwg^ a bonno yn hoUol yn oì un 
Llywelyn Sion^ fal yr ymddengys:— - 

"COELBREN Y BEIRDD, HERWYDD LLYFR 
LLYWELYN SION." 

" Yr hen Gymry, au prydyddion,, au doethion o wyr wrth lyfr a 
nattaynt dorri Uy thyriaeth ar goed^ achaws nid oedd yn eu hamser 
nhwy or dechreu wybodaeth nag am bapyr nag am blagawd^ a llyma 
ddangos y modd y gwnaent eu llyfrau, ac wyneblun duU a^modd,— 





Cyntaf o beth a wneîr yw'r piUwydd sef y Cyffon Cyrfin, pob 
' vn ddflu hanner fal hvn* 



cyff yn ddau hanner fal hyn' 



•ef rhif o dyUau yn y cyff, a hannerau'r tyllau yn y naiU hanner, ag 
yn y UaU yr hannerau eraiU, sef pan y doder y ddau hanner ^mghyd 
y bydd rhiU o dyllau cyfain 301 rhestr o'r naiU ben i'r UaU ^mghanol 

• Dealled y ÜarUenydd treiddgar fod yr hoU Ddarluniadau rhoddedig ymma 
Ooelbren y Beirdd, a*ì adrannau, yn fwy o faintioli, ac yn liai garw, parth agwcdd, 
na*r rhai tynnedig gann lolo Morganwg oddiwrth awdurdodaeth Lly welyn Sion. 
Yn ei lyfr ef y mae y ddau uchod fal hynn :— 




|g HYNAnAETH AC AWDURDODAETH 

y cyff neu'r Pill, a chyff arall or un rhyw a maint a fydd. gwedi 
hynny gwydd eraiU a elwir ebiUwydd* ac ebiUwydd^ a phob un fal 
hynn. 



m^megler y naiU ben ar UaU fal ai Uawlunier yma, a gosod piU cae- 
edig a chlymedig am fynyglau rhif a fynner o ebiUwydd am y naiU 
pen ag am y UaU^ ag fal hynny eu cyrfinaw ynghyd piUwyd ag 
ebiUion ar dduU clwyd^ ar ebiUion bob un yn troi cylch amgylch 
gerfydd eu mynyglau yn y piUwydd sef y cyffon. Ar yr ebiUion y 
torrir y Uythyrau a chyUeU gyfallwy ar bob ochor or pedwar i bob 
ebUl^ a gwedi darUen un ochr^ -troi ail ochr i fynydd^ gwedi hynny 
y trydydd ochr^ ag ar ol hynny pedwerydd ochr^ a darUen pob ochr 
fal ai trother i fynydd. 

''rhaid y w rhathu y comelau ar hyd pob un o'r ebiUion hyd y 
mynyglau^ fal nad elo doriad Uythyr ar un wyneb yn un neu yn 
gyttrwch a Uythyrau'r wyneb araU, ag fal hynny pob wyneb o'r 
pedwar. 

''Modd araU y sydd ar gyrfinaw Coelbren y Beirdd^ nid amgen, 
gwneuthur y piUwydd sef y cyfibn yn gyfain yn Ue eu bod yn han-. 
nerau^ a rhestr o dyUau ar hyd j canol^ au tyUu ag ebiU dân^ a 
gwneuthur yr ebiUìon yn golynog un pen ag araU^ au gosod gerfydd 
eu colynau yn y piUwydd^ a deupen pob un or piUyrydd hefyd yn 
golynawg^ ar colynau'n myned i dyllau trawsbiUwydd tros lathaut a 
wneur ar hynn o dduU 



pob twU yn myned am golyn cyff yn dynn. ag fal hynny cyfrwym- 
aw'n gadam y cwbl yn gyrfin ar dduU clwyd, a chofio hawsder tro 
ag attro i bob un o'r ebiUion pennau'r ebiUion a fyddant hyd cymmal 
Bawd drwy'r cyffon y naiU pen yn garn troi ar llall yn le torri nod 
rhif yr ebiU; colynau'r cyffon hefyd a fyddant yr un hyd drwy 
dyUau'r trawsbiUwydd cyfrwyra ag ychydig fynyglaeth iddynt^ a 
rhwymaw pob mwnwgl ag edau neu Unyn cwyraid fal nas goUyng- 
ont golynau'r piUwydd or tyUau^ a rhwymo'r mwnwgl onis bo rhef 



* Dygwydd nad BìhiU neu EbilUon a ddylai*r cyntaf fod ond yr wyf yn canlyn 
yr ysgrìf. \ Y ddan yn yr ysgrif. 



COËLBREN Y BEIRDD. I7 

na'r colyn yn y rhwyllau, a phob colyn cyff yn dra thyn yn eî rhwyll, 
fal nad elo yngoUwng nag ar ysgwyd. y pillwydd cyŵwym a elwir 
troslathau, ar piUwydd hefyd a elwir yn gyffon hydlath neu hydladd, 
au colynau yn myned yn y cyffon troshidd. mynygler lle'r lliny n ar bob 
colyn or pìllwydd hydladd. a rhwjrmo'n yn erbyn y troshithau, fal 
nad elont ^mgoUwng. nag yn waglog. a chadam a diwagl fydd y 
ffordd honn ag yn hynn gwell na'r un a wneler a chyffon dau hanner, 
eithr nid cyhawsed dattod ag attod yr un cyfanbiU ar un dauhan- 
erbill. 

'^Modd cyfrwym arall y sydd ar y cyffon hydladd a throsladd, nid 
amgen na thorri llwnc naill hanner ar bob pen yr hydlath ar cyf- 
ryw Iwnc ar bob pen trosLith fal hynn 



a'r llwngc ymhob un hyd hanner y prenn, a dodir cyffon trosLidd 
llwnc yn Uwnc a'r rhai hydhidd yn dynnon, ac ar draws y cyflwnc 
rhwymyn dynn a llinyn cwyraid, neu b thant telyn neu grwth, a theg 
a chadam y ffordd honn. 

''Eraili a wnant ebillion, ac a wnant dwll main ag ebill dan* yn 
neupen pob un o'r ebillion au dodi gerfydd y tyUau hynnu ar linyn 
neu ar dant cryf, a rhai a farnant y ffordd honn yn oreu or cwbl, sef 
y gellir rholo'r ebiUion yn ffasgeU a chljrmu a'r Uinyn cyfriU, a 
hawsaf er dwyn gydag un y ffordd honn ant nad rhaid dattpd ami er 
ffasgeUu. rhaid cwlm cadarn ar bob pen y Tant f|d nad elo drwy 
dyUau'r ebilUon. a dyUt hyd ddigon yn y Uinyn fal y symmutter ac 
y trother yr ebiUion yn hawdd iddeu darUen, a mal y bo digon o 
hyd yn y lUnyn i glymmu'r beith^men yn un ffasgeU gron Ue bo raid 
ac achos. eisioes afrwyddaf ei darUen y ffordd honn, a rhwyddaf 
dattod ag attod or holl ffyrdd ydyw. 

"Rhwyddach dattod ac attod a gyfriUer a phiUwydd dauhannerog 
na't un a gyfriUer a phillwydd cyfain. eisioes anghadam a gwaglog 
ydyw. 

''Afrwyddach dattod ag attod a fo cyfriU ynghyffon cyfain, eithr 
cadaraaf y w, etto trymmaf er dwy n gydag un, eisioes goreu Ue ydd 
ysgrifener ac inc ar ebiUion Uydain. 

''Arfer gan rai ebiUwydd llydain teneuon Uathraid, a Uythyru ag 
inc a cholynau pedroglaid i'r ebiUwydd, a thyllau Uinyn drwyddynt, 
mal y rhettont yr ebiUwydd ar y Uinyn ynghyd neu ar led fal y bo 
achos. 

• Daui ymma, yn Ue Dân, fe allai. f An^jnyr ysgrif. 



18 HYNAFUETH AC AWDURDODAETH 

" Arfcr a modd arâll ar ebillwÿdd Uydain eu gwneuth» yn wyneb- 
grwn fal hyn yn y trythor traws 



a thynni r ^rmybiu yn deneaon heb adael o drwch min amcan trwch 
noblyn^ neu ychycÛg bach mwy. Mae hynn yn ysgafnhau^ eithr 
mwy angnghyno'r* ty nniad ynghyd. am nas gorweddant yr ebillwydd 
yn gedym y naill ar y llailL 

''Arfer ambell un ebillwydd deuled sef eu moddi fal y gellir denled 
neu ddeulinell llythyrau torr ar bob w^meb o'r traws drythor M hynn 



ac ar hyd ganol pob wyneb rhigol deuled torr llythyr, neu fal hynn 



ÍFordd orchettol gjrnnilgamp homi trafaelus ei gwneuthur a gwell 
iddeî darllain na'r un ag ebiUwydd pedryfal. a Ue ysgrifener ag inc 
ag nid a cbyUeU, nid rhaid rhìgoU canolwyneb yr ebUl; rhai a 
wnaethant yr ebiUwydd fal hynn herwydd trosdor 



^^ 



a mwy Ued yr, Ua* meddant yr ochrau fal hynn ac o hynny hwy a 
mwy'r Uythyrau, heb fwyhau trymder peithynen. eithr çymmaint 
gweU ag y tal* trafael. 

"Rhai a fynyglant yr ebiUwydd fal y gaUer eu rhm* mewn cyrfin 
biUwydd, a chyda hynny a wnant dyUau ymhennau'r ebiUwydd mal 
y galler Uinyn drwyddynt er hawsder dwyn gydag un. sef eu dwyn 
ar Unyn yn ffasgeU yn Ue dwyn ynghyrfîn pülwydd, gwybydded 
pob un ei achos ai amcan ai Âwen. 



* Mannau aneglur. 



COELBREN Y BEIRDD. |9 

''Gofaler i'r pillwydd gaead yn gadam ac yn ogynglyn am fyn< 
yglau'r ebillwydd, yn cadw y cwbl yn gyfrill ynghyd. 

"Rbill y gelwir y maint a gyrfinir ynghyd, o'r ebiUwydd, mynychaf 
pedwar ar hagain, a rhai a gyrfinant chwech ar hugaint, eraill saith 
ar hugaint, sef y trî naw, ac mewn peithynen c^mnifer rhiü ag y 
bo gofyn. 

"Trythor hyd piUwydd 



^Trythor traws ^^^ ! ' .ll neu h^m 



" Y piUwydd dau hanner a glymmir yn dynon jmghyd a Uinynon o 
dannau crwth neu delyn, sef cadamaf ydynt. rhai ai rhwymant a 
IHnynon sidan neu a rhibanau sidan. a dwyn pob Uyfrau mewn cwd 
sidan gwyrdd. 

''Modd arall ar lyfr yw Rhôl, a honno a wneir a phren crwn, a 
fynygler yn fain yr hyd y bo achos yn y canol, a deupen iddo 
ynghyssefin refder y pren, hyd cymmal bawd, neu ledbawd, fal hynn 



D: 



a thrithwU drwy'r meinder a thrwyddynt ddodi Uinyn i ddiogelu 
plagawd neu bapyr a ddoder yn ddail i droi am y rhoU* gynnifer. . 
dalen ac a fynner, néu a fo achos, ac ynghyd a'r dail ^nti uchaf arnynt 
ddalen sidan hwy na'r dail papyr i droi am y cwbl yn orwisg am yr 
jsgrifen iddei gadw yn lan ag yn ddinam. a fibrdd honn a gad ar 
ddeaU ag arfer gwedi cael gwybod am blagawd, a gwedi hynny 
gwybod km bapyr. 

"Gwedi Rhôl fe ddychymygwyd y Uyfrau y sydd yn awr ar arfer. 
yn amser Lles ap Coel y Brenin Bedydd cyntaf yn Ynys Prydain. 
£isoes y Beirdd ar prydyddion a gadwant ar gof ac arfer yr hen 
gymmygedau ar Lyfrau, er cof a chadw pob hen gelfyddyd herwydd 
Cenedl y Cymry. ag gwybod a ddichoner ar un peth neu fodd, Ue 
nas geUid ar araU o beth a modd gan anesgoroldeb dynghediw, ag 
nis dyUt^coU ar un rhith gwybodau daionus. 

• Rhôl ond odid. 



20 HYNAFIAETH AC AWDÜRDODAETH 

''Llymma'r inodd berwydd llun a gwedd y torrer Llythyrau Coel- 
bren y Beirdd^ sef a chyUeU finUem au torrer, a thorriad croyw 
ewinawg. 

''Un Uythyr ar bumtheg o brif lythyrau a fuant o'r dechreuad er 
cyn cadw ar gof gwybodau a'r rhai hỳnny a fuant ar addysg ac arfer 
gan yr hên Gymry o Brydyddion a Beirdd a dysgedigion Llythyr 
eraiU. a Uyma nhwy. 

Amoi/WMî<ci^>Nkr^r 

''Gwedi hynny dychymygwyd eraiU nid amgen 

V/kíneuMK>WkBeu H 

''Gwedi hynny dychymygwyd eraiU, ag y cwblhäwyd y Goelbren 
yn ddeunaw ar hugain Uythyr, gwarantedig o bwyU ac awdurdod 
gorseddau, a Beirdd a dysgedigion. a Uyma'r cwbl o hynny. 

" Deuddeg Uythyr goslef y sydd nid amgen 

AA>I^IO<> V VXyY 

''ChwechCydsain ar hugainy sydd nidamgen. deuddegCysefiniaid 
mal 8Ì dangoswyd or blaen, a phedair Uythyr as ddeg adlawiaid. 

*'Sef y Cysefiniaid, 

p neu o fodd araU, \y \^ neu ^/9 f^ neu ^9 |^ neu |^> 

K' ^' ^^íneu-^í ^, ^jneu N> K> t^> neu |^ , Y^ 

neu "^. 

'' Sef adlawiaid y rhain^ nid amgen, 

}^y neu 1^9 2f , 5t , K> ^» ^> n«» IC> Aì^ M^> neu 
IT> ^> 2^> W> V7 k, neu H, <\, neu K- 



ì 



COELBREN Y BEIRDD. 21 

''Ac fal hjriin yn Rill herwydd yr hen gelfyddyd ar ddosparth ar 
Lythyrau. 

if'Wh»fcneu rÌ-5C— <K. 3J.<.^ neu |C neu 
K-^.yt>>)^^V\k4J{riy-r neu5^- 

''Gwedi djrfod y ffydd ynghrist y Saint ar Meneieh a gymmysg- 
asant Goelbren arall amrafael yn amgenu ar Gbelbren y Beirdd^ a 
hî a dynwyd o'r Lladin. a llyma'r llun a'r ag\?edd y sydd arni, nid 
amgen 

A neu A> ^ neu b» ^ neu |Cf ^ neu 4 »4^ neu ^ 

neu IS neu ^ neu ^» |^ neu ^9 C > H neu ^» | » K. 

neu |/, Mneu |4(> N » O' ^' k neu P neu IC » l^ 

neu ^, ^ nen -^, V neu (^ neu U » W ncu UJ,Y 

nea y , Y- 

"ag unarhugain ydynt. ag ugain herwydd eraill sef gadael ym 
maes 1 • 

" A gwedi caffael honn yr hen awduron a gymysg^rnt yn eu coel- 
brennau beth o'r naiU a pheth o'r Uall or ddwy goelbren uchod a 
ddarddangoswyd, sef Coelbren y Beirdd a Choelbren y Meneich^ mal 
y byddai'n oreu ganddynt ac y byddai ar bwyll ac Awen ganddynt. 

*' Gwedi cael celfyddyd plagawd fe ddaeth aball ar lythyru coed. 
eisoes y Beirdd a'r Prydyddion a gadwaint yr hen gelfyddyd ar 
wŷddf a hyd yn ddiweddar o amseroedd nid oedd un o gant o'r 
prydyddion dosparthus nas medraint y Gk»elbren au gwneuthur au 
dwylaw eu hunain mal y gofyn prif ddefod y Beirdd^ sef Tripheth y 
dyhd Bardd eu gwneuthur ai ddwylaw ei hunan^ ei Goelbren ei 

D 



L- . 



23 HYNAFIAETH AC AWDURDODAETH 

Rôl, ai Blagod. Llawer heb law'r Prydyddion a fedraint y Goel- 
bren hyd yng nghof rhai sy'n fyw yn awr. a llawer un yr amser a fu 
nid pell yn ol a gadwaint eu cyfrifon Teulu ar wŷdd yn dorredig a 
Chyllell/' 

Ymddengys yr adysgrif rhagflaeniadol yn Uwyr fal ag y mae y 
Cyfarwyddyd yn llaw lolo Morganwg^ gwaU'afìdon a chyfan; ac 
eglur y w fod dau neu dri o'r cyfryw yn gy nnwysedig ynddo. Yr 
wyf, ambell waith, wedi rhoddi croes dann, yn fy nhyb i, y mannau 
beius, megysj angnghyno yn lle anghryno, rholl yn lle rhôl, 6cc 
Yr wyf hefyd, lle mae bai wedi ei ddiwyllio uwch benn, neu dano, 
yn dynwared y cyfan dann olwg. 

Y mae amry w ddamau yn fy meddiant, yn rhoddi hyfforddiant 
parth Coeîbren y Beirdd, ond eu bod, gann mwyaf, yn ddienw. Arfer 
gyffredin gann ein hen awduron oedd cyfrannu addysg yn null Hau4 
ac Attéb; ac fal hynn yr wyf yn cael yn fynych y damau rhagddy- 
wededig. Wrth un o honynt mae enw Sion Cent yn gyssylltedig; 
(blodeuodd rhwng 1360 a 1420;) ac wrth un arall Ceraint Fardd 
Glas, (tua 860 yn ei flodau.) 

Cyfaddefedig yw, i Geraint ysgrifennu Gramadeg Cymmraeg; a 
dywedîr mai ei waith ef, yn ychwanegedig, a rhoddwyd, oesoedd 
wedi hynny, dann enwau Einion Offeiriad ac Edeym Dafawd Aur. 
Yr oedd Gramadeg Ceraint ei hunan yn Rhaglan, cynn i ryferthwy 
felldigedig Gwrthryfel rhoddi y cyfan yno i'r Tân. Gwae ni!<na 
losgessid ellyllon y ddwy blaid, yn Ue'r llyfrau gwerthfawr. Dyna'r 
difrod* a achlysurodd, mor alaethus, wâd-fref gwrthwynebwyr ein 
cynddysg, — ^yn Gymmry afry w, gymmaint ag yn Saeson eiddigus. 

Llymma Gyfarwyddyd amrafael, tynnedig o un o'r darnau cry- 
bwylledig. 

" Cymmer goed bychain pedryoUtynghylch hyd cyfelin, ai hochri'n 
deg ag yn gy wir ag yn llyfn yn y pedwar ochr, au trwch ynghylch 
pedryfed modfedd neu ychydig bach drosbenn hynny yn gydfaint 
lled a thrwch sef amcan ar hyd heiddyn ymhob ífordd yn rhefder y 
pren. a gwedi gwneuthur yn barod hyd hynny rhâth ychydig ar yr 
ymylau sef conglau'r coed hyd yn lled degfed neu ddeuddegfed 
modfedd, a hynny fal pan dorrer y llythyrau ar un o'r'ochreu nad 
ymddangoasant arnynt un' ochr arall. eithr yn yr ymyl rathedigyn 
unig. gwedi hynny mynygla'r coed hynn o fewn i ddau hyd heiddyn 
at y pen yn gryiiion a thrwch ewin neu ddalen gaẅl yn ddyfnach 



L 



COELBREN Y B£1RDD. 33 

nac wyneb 7 pren^ a thrwsio'r neìllben yn drefnus ag yn binc fal y 
bo hardd ei olwg ag esmwyth dan fys ìddei droi. ag yna parod fydd 
y pren. ag ef a elwir ebill a'r lluosawg arnynt a elwir ebiUion. ac fal 
y gwehr yma y fydd yr olwg arno. 



rìrT M/yjio m 

ag ar hynn o bren neu ebill y torri'r Uy^yrau a chyllell yn rynnau 
bychain trwch dalen neu gawnen fechan a chyfled a chaẁnen fain o 
wair a thorri pob rhynt yn deg ag yn loyw o dorriad^ a gwedi torri 
ar un ochr torr ar y nesat^ ag felly ar y pedwar ochr^ a gofalu na 
thorrot yn ddyfnach na'r rathfa ar yr ymylau, gwedi torri ar y ped- 
war ochr dos at bren arall, ag o ebill i ebill yny bot wedi torri'r cyfan 
or gerdd neu'r araith a fo'n damcan. gwedi hynny cymmer bedwar 
prenn at y piUwydd sef pillwydd y gelwir y coed hynny, ag o honynt 
y gwnai gyrfín ymha yn y rhestrir yn drefnus ag yn ddiogel yr 
ebiUion Uythyredig. a Uyma luniau y pillwydd 



sef ymhob un y gwneir rhestr o ryntau bychain hanner cylch. yn 
ogymaint a hanner mynyglau yr ebiUion, a gofalu bod rhynt ý naiU 
bren o'r piUwydd yn gywair gyferyd ai gymmar yn y UaU. a phan 
gwblheir dau yna eu dodi ynghydgysswUt ag wedi hynny dodir 
ebilUon gerfydd eu mynyglau yn y piUwydd, ag yna rhwymaw'r 
ddau biUwyddeu am y mynyglau a wneir ar bob pen iddynt ag edau 
gref o sidan neu a man dannau telyn neu grwth. neu a gwifeUipres* 
meinion, neu a manewynau Uwdn hydd. gwedi hynn gwna'r ddau 
biUwydden eraiU yn yr un modd a dod ynddynt yr ebiUion gerfydd 
eu mynyglau pen araU iddynt. a rhwymaw arnynt fal y gwnaed ar 
pen araU. yna bydd gadarn a threfnus yr hoU ebiUion pob un yn ei 
le yn gy wair, ag o bydd achos herwydd hyd y gerdd neu'r araith 
gwna garfen araU, canys ni wedd parth cyweithasder fod drosobed- 
war i ddeg ar hugain o ebiUion yn yr un garfen, achos hynny y gwna 
ddwy neu dair neu'r maint a fo achos wrthynt. gwedi cwblhau'r 
garfen yn gywair hi a elwir Peithynen. a phob un or ebiUwydd a 
droant* ynddi ynhawdd. sef pan y darUener un ochr or ebiU, ei throi 
fal y ceir yr ochr araU iddei darUein ag fal hynny am y pedwar ochr. 



24 HYNAFIABTH AC AWDURDODAETH 

a throi gyda'r haul nea at y Uaw ddehau^ a gwedi darllain un ebill 
myned at y nesaf it ei llaw> ag felly o'r naiU i'r lláll onid eir dros y 
cyfan. a chofio bod y pen trwsiedig addurnwaith at y llaw ddeheu 
fal y gellir a honno droi pob un o honynt yn hawdd^ ag y deliaidd. 
eraill a ddodant yr ebillion bob yn ail pen y bys un at y Úaw ddeau 
ar Uall at y Ilaw chwith. werstragwers a bydded hynn fal y bo goreu 
gan ai gwnelo. 

*' Y mae'n gofyn cyUell lem i dorri'r rhynnon yn glaerloywon^ a Uaw 
gelfydd defíaidd. 

'' L^ed pob hanneryn or piUwydd a fy dd dau hyd heiddyn neu rhy w 
faint lai a thrwch pob un pedryfed modfedd^ ag nid cy weithas bod 
mwy nag a wedais ym maint y coed deunydd fal na bont ry dr^rmion^ 
ac anghyweithas eu dwyn au darUaw (darUofi.) 

''Oofaler bod pob rhynt yn gywair ei agwedd y grarfynyddion ar 
bob Uythyryn yn gywir ei aafiad heb oleddu at na'r naiU Uaw na'r 
UaU, a bod y goleddfon yn Ueddfu'n gywair herwydd y dylyent yn 
ol y bo ffurf y Uythyren. 

" Ar y pen hynny or ebiU a fo drwy'r garfen y piUw^rdd y tu chwith 
y gwneir rhynt ei rif ac feUy ar bob un ei ríf. fal y bo hawdd gosod 
pob ebiU yn ei gyfle heb orfod ei ddarUain ag eraiU o'i flaen ag ar ei 
ol, a'r rhifoedd hynn a wneir mewn dwy ffordd, un yw cynnifer 
rhynt ag y bo rhif y r ebiU yn y beithynen, ail y w a'r Uy thyren rif y 
bo achos. 

" Gofahi bod pob Uy thyryn parth ei rynt yn o gymmhraff. os amgen 
anhardd y byddant i'r olwg. 

^* Goreu o bob coed i weithio peithynen yw planhigwydd deri ien- 
einc cyfref ag y bo digon o faint yn yr ebilHon gwedi hoUti'r pren yn 
bedwar a naddu oddiar bob pedryfed y rhisg ar gwynnin yn gwbl, au 
•ychu'n dda cyn au cwblhäer ag au Uythyrer. a goreu am^ torrí'r 
coed y w'r gwyl Fair. 

" Goreu coed am hawsder naddu a rhyntu y w coed cyU pedryoUt, 
a neu goed heUg pedryoUt, au sychu'n dda cyn au Uythyrer, a goreu 
ar bob helyg y merheUg. Eithr yr hen Brydyddion a geisynt goed 
cerdin gan eu bamu'n goed cyferddawl* am nad yw pr^rfed yn eu 
bwytta nag yn eu Uygru. ag nad oes na gwag yspryd nag un eUyU 
drwg a dríg Ue bo cerdin, ag nas oes na swyn na chyfaredd a aU 
ymafael a cher^in na'u drygu na'r neb a'u dycco, ag nad oes un 
gwenwyn marwol a eiU gyffwrdd ag hwyiit. 

• Amur, ond odid, a feddylir ymma. Mae y siUaf am fal hynn ar ddiwedd 
UlneU, a*r gair heb el gwblbau yn y nesaf. 



COELBRBN Y BEIRDD. 26 

" A'r flFôrdd honn ar lythyrau yw hen flTordd y Cymru cyn dyfod 
Estroniaid i Ynys Prydain. eithr gwedi.caflFael gwybodaeth o'r flTy dd 
ynghrist, fe ddaeth ysgrifennu ar groen ar ddeall ynghymru, fal ag 
y mae yn awr, a gwedi cael hynny ar wybod. fe wnaethpwyd rhôl 
ag ar honno y doded y croen ysgrifenedig ai throi ai rhwymaw am 
dani, a Uyma ddull y rhol a hi a wneir o bren a fynner eithr cerdin y 
bemit yn oreu am y cyferddonau a gaid ar y pren hynny 

ag am feinder y rhôl tu fewn i'r pennau y dodid y crwyn Uythyrog 
cynnifer croen ag a elai am y rôl, au troi au rhwymaw am dani. 
gwedi caflTael papr ef ai arferwyd yn lle crwyn fal y mae ynawr. a 
chy weithasaf o bob flTordd ar lyfr ag ysgrifen y w rhôl parth hawsder 
a diogelder ei chadw ai dwyn. eithr nid mawr ai harferir ynawr 
namyn yn arddangos yngorsedd a chadair gan a ofynner iddo gadw 
rhol dosparth y gelfyddyd wrth gerdd ag ar achau a breiniau gwlad." 

Nid yw yr ail hyflforddiant ymma, parth defnydd a gwneuthuriad 
Coelbren, yn rhoddi lluniau ac agwedd yr hen Ëgwyddor neu lyth- 
yrennau, fal yr un blaenorol; am hynny, nid ydyw mor awdurdodol 
a gwerthfawr ; etto i gyd, gwelir ei fod ỳn cynn wys arwyddion tu- 
fewnol o'i heneiddrwydd. Mae Uafarsain Essyllwg trwyddo; ac y 
niae yn ymhelaethu ar rhai bethau, er yn fyrr ar eraiU. Gwannach 
defnyddiau a thorriadau a enwir, hefyd, ynddo, nag yn yr un o'r 
blaen. 

Mae yr un Ysgrif, sef ^'CyfymbwyH rhwng Dysgybl (weithiau 
Maccwy) a'i Athraw," yn ychwanegu ychydig ym mlaen, ar y Rhôl 
fal hynn,— 

"Dysg.— Pwy a wnaeth rôì gyntaf ar Ijrthyr? 

''Athr.— Bendigeidfran fab Llyr Llediaith a ddysgawdd y flfordd 
honno yn Rhufain ag ai dug gydac ef i Brydain lle yi dysges ef hi 
i'r Cymry a'r modd y trinid crwyn mynnod a geîfr mal y gellid ys- 
grifen o lythyr amynt. a'r flfordd a aeth ar arfer hyd nad oedd namyn 
y Beirdd yn ymarfer megis o graflTymachub ar hen flfordd o ddodi 
llythyrennau ar goed, er cof a chadw ar hen wybodau Cenedl y 
Cymry ag o hynny ydd aethpwyd iddei galw hi Coelbren y Beirdd 
ai ceidw ar gof drwy naddu yi cerddi au coelion cof ar goed herwydd 
yr hen gelfyddyd. a hynny er cadw cof coeliadwy ar brif wybodau 
cenedl y Cymry." 

s 



26 



HYNAFIAETH AC AWDtJRDOÜAETH 



Gwelir íoà y synniadaü uchod yn taflu golau amìygiadol ar yr 
hen gelfyddyd o dorri ar goed ; ac yn eglurhau iawn darddiad ac 
ystyr yr enw, Coeìbren y Beirdd. 

Mae Lly welyn Sion jrn dy wedyd nad oedd yr hen Feirdd a Dysg- 
edigion, i gyd, yn torri llythyrennau egwyddor y Coelbren yn gyf- 
Iwyrwedd, gann fod rhai o honynt yn rhoddi ambell un yn amra- 
faelfodd. 

Mae yr amrywiaeth hj^nn, beth bynnag, yn cadamhau ei heneìdd- 
rwydd, yn hytrach nag amgen; canys y mae aml engreifiliau nad oedd 
awduron cÿjò&iawl yn arfer unrhyw egwyddor arall yn hollol gyffe- 
lyb, a gadael heibio amrafaeliadau gwahanol oesoedd. 

Canfyddir fod yr Egwyddor ganlyniadol yn cjrnnwys Uawer o'r 
amry wiaethau crybwylledig. 



"COELBREN Y BEIRDD, 

HERWYDD DOSPARTH LLAWDDEN. 





A 


A 




< 


G 




r 


R 




A 


A 

A 


5t 


^ 


NG 




ÍC 


m 




V 


B 




H 


H 




^ 


s 




U 


V 




1 


I 




4* 


T 


w 


m 


M 




k 


L 




4S 


TH 




< 


C 




M 


LL 




Yt 


NH 


<n 


IC 


CH 




M 


M 


U 


V 


ü 


^ 


>í 


NGH 




N 


N 


ui 


w 


W 




> 


D 




O 







Y 


T 




> 


DD 




4> 


A 






y 


Ŷ 




< 


E 




h 


p 




Y 


T 




^ 


Ê 




li 


PH 










K 


F 




Hl 


MH 







k 



COELBREN Y BEIRDD. 



27 



^ a ^ yn lle p. 
K yn lle <. 

H yniieK. 

^ynlle Y' 
H ynlleUhefydHah 
tn ynUe W- 
f\ ynlle N neu ^. 
^ a |4 ynlle [^. 
J? ynUeP^. 
^; ynlle V' 
(ji^ynlle V V. 
I^ ag^ynUe^. 



Rhai a ddodasarit 

í^ ynlle>. 

^ yn lle /fl hefyd Tÿ 

mal ei 'lÿ ^ ^ i ferch. 
V ynUe /, 

^ ynlle>. 

^ ynUe ^ lle bai ^ 
yn wreiddiol, mal peî 
dy wedyd ei ^ /^ [> 
ifab. 

^yn^lle H. 

^ ynlle ^ . 

M ynlleîí. 



" Eithr goreu o'r cyfan yw'r hen goelbren fal y dodwys Wilytn 
Tew hi yn ei l^rfr cerdd dafawd^ a hawsaf ei thorri ar goed ; a lleUf 
ei gwaith, 

^' Rhai a ddodasant ^ heb ^^ gyda hi, a bai y w hynny, canys 
pwys ^ l^ y sydd ì'r ^. ag nid mwy, am hynny dylit dodí 

"Llyma foddion eraiU ar Goelbrenni fal y gwelais i hwynt gan 
Meurig Dafydd.* 

X^C1>^YCMIKnìMŴPr^TMM//y 

* Egluryw mai synnîadau Llywelyn Sion ydynt y rhai a welir tua gwaeîod y 
Goelbren uchod, oddieithr y geìriau **See JRMnic," pa rhai, yn ddìammeu, ydynt 
eiddo lolo Morganwg. Yr oedd Llyweljn Sion yn ieuangach gwr na Muirig 
Dafyddj ond yn y rhann gyntaf o'i einioes, yn dra chyfeillgar âg ef. 



COELBREN Y BEIRDD. 



HERWTDD 



DOSPARTH lOLO MORGANWG. 

{TgmtÊÜg aH iMtíh Êmmng tf immm yr tmm, " Biêlorg ^ih» Bmri*.") 



"The Welth Baida ha7t. ftom time to tlme Immemorial amoDgst thtm a 
method of writÌDA iniieriblDg, or engraTÌnf on slender billeta or wood. Tlu 
ing ia their Âlphabet, with an esplanation of it ; it ta retained now only by the Yery few 



rhable 

on slender biUeU oì wood. The foUow- 

, ^ itj it ts rttained now only by the ^ery few 

tbat remain of 'the gennine successors of the Antient British Banls, who h«ve, of late ages, 
existed unlcnowa to the world, and who are able to give rery respectable aeeoanta of their 
Prtdeetssors ; bat, l)elng unlcnown, th«y haTt, conse^nently. ne^er been coasulted by the too 
many HUtorians of the Antient British Bards that hare lately appeaied, who, onaToidably. 
know Tery littlt of their History." 

Baids' Alphabst Modflm WfMi Àìph, 

^ /\ |A,à,8hort A, short, as în the English words, bad, gad, 
can, man, &c. 

A, long, and something broad, in the Ŵ7w- 
rian and F'enedotian dialects, as in calm, 
balm, &c. English. — In the Dîmetian Dia- 
lect it is very broad as in — ^hall, call, &c. 

B, short, 88 in the Englîsh— pen, den, bed, 
fed, &c. 

E, long, as in clean, bead, heal, &c. 

I, as ee in the English — Queen, seen, feel, 

feed, — or i in machine, &c. 
O, short, as in God, nod, rock, 8ock, &c. 

O, long, as in — bone, stone, hde, 8tole,.abode. 

OO, short, as in good, wood, stood, &c., and 

SBUÌn bull, full, pull, &c. 
OO, long, as in fool, cool moon, rood, brood. 

Y, Greek Y, V, short, or French w/ í, in this 

is something like it. 
Y, the same. As the French — ^mûr, &c. 
As U, in bud, gun, burr, sun, mud, dull, &c. 
B, common. 
B, soft, the same as v in vain, brave, &c. No 

radical. 
M, the mutate of B. 

M, radical, varying in form from the fore- 

going, for etymologîcal reasons. 
P, common. 

PH, or F, as in— Philip, fill. The aspirate 

state of P. 
MH, liquid state of P. No radical. 

♦ Tradltionsaysthíttheori^nalAlphabttconslsted of only Bixtecn characters, whicharo 
those distiDgulshed by the Arablc nnmerals. 




> iMh. 



COELBREN Y BEIRDD. 



29 



BaTdB'AlpIi«b«t, 



Cfi 






11 



fì 



13 



214 
gl5 



K 
IT 

> 

M 
M 



16 



Bibi 
l aat 



ModemWelah Álph. 

C,c, 

Ch,ch, 

Ngh,ngh, 

G,g, 

Ng.ng, 

T,t, 

Th,th, 

Nh,nh, 

D,d, 

Dd.dd, 

N, mutate 

N, radical 
Ll^aspirate 
L, 1, liquid 

Rh,rh, 
R, r, soft 



K, or C, in can, call. Never as in City, &c. 

X, X» Greek. Guttural aspiration of C. No 

radical. 
Naso-guttural aspiration ; or a kind of li- 

quid state of C, or K. No radical. 
G, common, as in — God, good, &c Never 

as in George. 
Liquid state of G. No radical. 

T, common. 

TH, the aspirate state of T. No radical. 

Hard as in faith, &c. 
Liquid, or nasal state of T. No radical. 

D, common. 

Soft state of D, or as the English th, in Fa- 

ther, bathe, &c. 
N, common ; but in this form, for etymolo- 

gical reasons, as the liquid, or mutate of D. 

N, radical, common. 



L, aspirated, as in the Spanîsh, or nearly so. 
L, common, liquid state. No radicál. 

R, in its usual aspirated state, as it is, perhaps 

in all languages when radical. 
R, soft, as the last R, in rare, &c. No 
radical. 
}f S> SS, S, common, 

^ H, h, H, common, aspiration of vowel8. 

Cl WhorChw.Pronounced in the Silurîan dialect, as wh, în 
I the English words— what, where, why ; 
but în the Yenedotian dialect,it is alwavs guttural, and çronounced, 
as if to these English we should add tte Greek x, and pronounce 
xwhy xwhat xwhere, &c. There is no word m the Silunan ra- 
dically guttural. 

Yn iTTmmwys ar ol y Ddosparth ddiweddaf, mae yr hen Bencer3d, fal pei bu- 
assaieienaidglewynymarfogi yn erbyn gwrthwynebwyr amgylchynniadol, yn 
Stfe rio at un o'r Cyhoeddiadlu cyfnodol Seîsnig, ac yn rhoddi y tynniad canlyn- 
Ŵhono" gann'ei farnu (ac yí gyfiawn) fal dywediad t^tl^^i^f .^"3^^ 
ìmm ymmeddyllau Dysgedigion ag oeddynt wedi P^nderfynu, mor fyrbwyll, 
yí^erbyn gwir hanfodoledd Coelbren y Beirdd ; a hynny trwy ddiífyg lawn wy - 
bodaeth ar y pwngc. 

«' We deprecate the rudeness of self conceit that can 6ra»e coNyicTioN, as well 
as that detírmined spirit of discovery that can «Mrmoufií ererj^ obstacle. 
as mai aewmi cu i Crit. Review, Nov. 1804, of the Oxford Homer. 

F 



(I.) 

OOSPARTH OYFERBTNIADOL AR EOWYDDORAU 
OWAHANOL, 

(Tfmiiedig etto <fr v» gwaith gaim loh Morgamog, oml tiÿhBerfod 
yr pmadroddioH ymma y» gyfieithiedig. 



S^ 




l.CotlbnB7M«iddL 


S. Efwyildor BcddfeÌBÌ 

fcc. 


A 


AA 


A tr 


AAAa 


B 


V 


^b 


BbÌF 


C 


< 


C <K 


CC 


D 


> 


l> 4 


d 


E 


:í< 


< ^5< 


c e e 


jíjí' 


l^ 


Ì^Ý 


r 


G 


^ 


C 


D 3 


H 


H 


H h 


H h 


I 


1 


1 


1 


L 


K 


kP 


1 1^ 


M 


W 


M W 


m W0909 


N 


14 


N M 


i^'NMn 





O 


O 





P 


b 


r> p^ 


ppp 


B 


rr^ 


k H 


ítRMlFn 


S 


K^ 


r5 


rs 


T 


^^ 


!l-T 


CT T. 


W 


Y 


V U U 


u u 


Ŵ 


VU 


WUI U 


y 


T 


y 


Y / 


^ (X) 



(n.) 

DOSPARTH OYFERBYNIADOL AR EOW7DDORAU 
GWAHANOL, 

CTÿnfẁdig etto o'r u» gwaith gaam lolo MorganwgyOnäaylwtrfod 
yr ymadroddion ymma yn gyfieithiedig.) 



4. GALLICUMYB- 

rpfta 


«. RUNIG. j 


6. ETRUSGAÇ. 

Ni Gbafwyd yr Er 
lAwn hyd yn bynn. 




^ U9, 

Xx UabUlonDelto 
DiplomaU. 


Oddlwrih 

OUnt 
Wormiiu. 

A 


"O Gori»» 
Iiwcrlptloiii.»» 


Egwyddor 
Gyfflredin. 


AA 


A/y 


A 9 


A 


B B 


% 


%^ 




B 


UJC 


Y 


DT 


< P 


C 


/> 


p 


I>n 


' 


D 


€ 


r 


Wh, 


e é 


E 


t 


r 


^K 


pr 


m 


< 


K 


-KV 




G 


HHh 


X 


H"N 


B 


H 


1 


J 


1 1 


IV 


I 


A 


r 


Ak 


L^ P 


L 


Mín 


y 


LUT 


mm 


M 


H N 


> 


/^r 


nn 


N 


O 


^ 


il-l^ 


AÇ> 





rn 


^ 


TTB 


r r 


P 


R 


R 


KWi 


^p 


R 


5zy 


íl 


fr 


ÍXS 


S 


w 


^ 


TT 


^-fh 


T 


MY 


h 


Ml^ 




W 




A 


Y4» 




T 


X 











32 HYNAFIAETH AC AWDURDODAETH 

Rbif I. j w Coelbren y Beirdd yn ol trefn yr Egwyddor Rbufeinîg. 
Gan fod yr £gwyddor bonno mor wybodus i bawb> hawdd^ herwydd 
bynny^ fyddai cynmharu y rhai eraill gyda hi.* Ni rhoddwyd todd- 
iadau a chyfnewidiadau y prif lythyrennau^ (sef y rhai cyssefín) ym- 
ma, gann nad ydyw'r cyfryw ond rbai diweddaracb na'r lleiU; gwaith 
sicr y w na's gellir eu cyfnodi ym mhellach yn ol na'r lOfed, neu, fe 
alki, y 12fed ganrif. Lìythyrau llymdro (a/ngular) yw'r cyfan o'r 
rhai a welir yn hen egwyddor y Coelbren, gann nad ellir, gydag 
unrhyw rhwyddineb na chywreinrwydd, dorri'n amgen ar goed. 
Mae rhai, er syndod, yn cyfrif hynn yn ddigon o ammheuaeth i hen- 
eiddrwydd yr egwyddor. Onid trwy hir arferiad y lluniwyd y llyth- 
yrennau mor attebol i ddefnydd coed? Gyda'r ystyriaeth hynn, (a 
seiliedig ydyw ar graig gwirionedd) yr un mann fyddai gwadu 
gwirfod yr Argraphwasg, gann fod honno, o ddiwygiad i ddiwygiad, 
yn awr wedi ei gwneuthur bronn yn berfiaith. 

Oddiwrth y Dosparthiadau cyferbyniadol, rhoddedig eisioes, ac 
iddeu rhoddi, gwelir, ar un golwgj, fod llythyrennau Coelbren y 
Beirdd yn tarddu o'r rhai Rhufeinaidd a Groegaidd, a'r rhai hynny^ 
y mae'n debyg, oddiwrth dystiolaethau dysgedigion pennaf ein hoes, 
yn ddeiUiedig oddiwrth lythyrennau cynddysg y byd. 

Yr oedd iorri ar ÿoed yn gelfyddyd arferedig gann genhedloedd 
henaf Uênyddiaeth. Mae aml grybwylliadau at yr arfer honn iddeu 
gweled yn yr Hen Destament; ac i fyfyrdod Pwyll, eglur yw, 
oddiwrth gweddillion y cyfryw ddefod hyd heddyw yn eu plith, iddi 
fod yn arferedig gann y Saeson, rhyw oesoedd; pa un ai fal modd o 
gadw cof Uythyrennol o'u gwybodaeth, neu fal trefn o gyfrifon a 
chofíadau, yn niíFyg Uênyddiaeth, anhawdd fyddai, jm awr, rhoddi 
barn gyfíawn; herwydd, gyda chyflwyr gyfnewidiad eu hiaith, coll- 
assant eu holl draddodiadau gwladol, ynghyd â'u gwybodaeth, os 
meddiassant hynny erioed. Yn wir, nid oes argoelion iddynt feddu 
dysgeidiaeth pann y daethant gyntaf i'r Ynys honn, na dros amser 
wedi hynny. 

Rhif II. y w Coelbren y Meneich ; a sylwir nad ydy w yn amra- 
faelu, yn/awr, oddiwrth Coelbren y Beirdd. Mae hi, beth bynnag^ 
yn agosach i'r egwyddor Rhufeinig na honno. 

Mae yr egwyddor honn, hefyd, yn hollol addassedig i goed, gánn 
fod ei Uythyrennau yn Uymdro, Pei gwnelit eu troadau yn grynMon, 
ni fyddai ond ychydig bach o wahaniaeth rhyngddynt a'r rhai Rhu- 

* Nid oedd yr Egwyddor Gyffredin yn ysgrif lolo Morganwg na Gwyddonj ond 
ychwanegwyd hî gann yr Argraphydd, er egluro y Ddosparth. 



COELBREN Y BEIRDD. 33 

feinig. Darfu i'r Cymmry, yn hir wedi derbyn Cristionogaeth, lynu 
yn dynn wrth eu hen ddefodau^ cynn belled ag y gallassent^ heb 
ddychwelyd i Dderwyddiaeth. Yn wir, gwyddys iddynt wrthsefyll 
llawer o ddefodau Eglwys Rhufain; am ba achos y gyrrwyd arnynt 
yn gynnar, Esgobion estronawl; canys, wedi ychydig o'r rhai cyntaf, 
anaml y cair enw Cymmraeg yn eu plith. Yr oedd y Meneich Cym- 
nireig yn roesawgar iawn i'r hen Feirdd, ac yn eu derbyn, yn eu 
henaint, i ymborth eu noddfa. Y duedd hynny, yn ddiammau, a 
achlyssurodd Coelbren y Meneich. Ond gann nad oeddynt, tebygir, 
yn arfer yr egwyddor honno, ond ar achosion neiUduol, cyfnewid- 
iwyd hi, yn gynnar, ar feini, i — 

Rhif III. Egwyddor Fynachol arall, a'i dechreuad yn y bummed 
ganrif, os nid yn gynt. Ymddengýs yr egwyddor honn ar amryw o 
hen feddfeini Llanulltud Fawr, a mannau eraill, megys Llangrallo, 
Y Merthyr Mawr, Llandochau, Penn-Arth, &c. 

Fal nas gallessid, yn gywraìn, dorri yn gryndro ar goed, nid hawdd 
fuassai, hefyd, torri yn Uymdro ar feini; gann hynny, cyfnewidiwyd 
llunwedd llythyrennau egwyddor y Meneich i agwedd yr egwyddor 
honn. 

Gosodwyd Ulltud Farchawg yn Benrhaith ar Fangor a sefydlodd 
Garmon Sant yng Nghaerworgorn, (wedi hynny Llanulltud Fawr) 
tua'r flwyddyn 430. Canlynodd Samson ef i'r swydd, tua diwedd 
y ganrhif honno; ag efe a gododd Grwysfaen i enw ei Rhagflaenor, 
a chrwysfeini eraiU er cof am ddau dywysog (dann enw) o'r dalaith^ 
ag oeddynt wedi anrhegu y Fangor. Mae enw Samson yn dorredig 
ar y crwysau hynn, er mynegu ei amcanion. Mae Usher, Stilling- 
íleet, ac eraiU o'n hynafíaethyddion godidoccaf, yn cyttuno parth ei 
sefyUfa, a'r amser y blodeuodd UUtud; maent hefyd yn enwi Samson. 

Rhif IV. yw'r hen egwyddor Galaeg (neu Ffrengig) yn ol hen 
feddfeini. Mae honn yn ddigon tebyg Tr Etruscan a*r Pelasgic i 
beri cred ei bod yn tarddu o honynt. 

Rhif VI. yw'r hen Etruscan, yn ol Main-ysgrifau Gori. Eg- 
wyddor arferedig ym moreuddydd Uênyddiaeth yw honn; ond ni 
chafwyd hi, hyd ymma, yn gyfíawn. Mae rhai yn barnu nad oedd 
y Rhufeiniaid, yr amser y daethant i'r Ynys honn, yn deaU na iaith 
nag egwyddor yr Etrusciaid. 



COELBBEN Y BEIBDD, 

HBBWTDD 

DOSPARTH GYPARWyDDIADOL GWYDDON, 

CTsgiÌfamydd y TmMtawd kwtm.J 

a 



. s 

o 

< 

M 

< 

< 

h1 



o 

M 

h) 

o 
I» 
& 6 



A 

I 
O 

V 
V 

y 

y 

Y 



w 



A 
E 
E 
I 
O 
O 
W 

w 

Y 
Y 

w 

B 
F 



M 

M 
P 
Ff 

Ph 

Mh 



byrr,— »fal yn cann^ glanii, tal, mal^ carr^ 
gwarr.' 

â hir^ — ^fal yn cân, glân^ tal^ mâl, câr^ gwâr. 

e byrr^-^fal yn gwenn^ penn, Uenn^ herr. 

ê hir^— fal jn gwên, ser^ llên, hên. 

1* Fal yng nghyfiredin. 

O bjrrr. — ^fal yn — ^honn^ ffonn^ tonn, corr, morr. 

Ô hir, — ^fal 3rn sôn, ler, tôn, cor, mor. 

bjrrr,— fal jn crwnn, hwnn, pwnn, cwrr, 
twrr, swrth* 



ẃ 

fi 

b 



m 

m 

P 
flf 

ph 
mh 



hir,— fal yn cŵn, brŵd, cŵd, gŵr tŵr, sŵn. 

byrr, — ^fal yn byrr, hynn, gwynn, (u) lesu, 

Cun, Duw. 
hir, — fal yn Gwŷr, Gwŷn, Dŷn, (u) weiihiau 

yn y geiriau uchod, ac eraiÚ, ac ym mhob 

mann mewn geirian, ond yn y aill ddi« 

weddaf. 
Fal yn— yr, yn, y, fy. 

Fal B, yn Saesneg, a ieithoedd eraill* 
Fal yn ^ A b* — Cyfhewidiad, hefyd, B i 
F, ac M i F, fal |/ A T >> >i I 

b ArK- 

CyfnewidiadBÎM,fal ^A í^ >> b Y 

i>^Ar >• 

Gwreiddiol, ûi yn Mam. 
Gwreiddiol, M yn Penn. 

Fal ff ffwreiddiol, yn ffordd; cyfhewidiad, 

hefyd, P i Ph, trwy gymmysg arfer. 
Cyfnewidiad P i Ph, yn neehreuoL 

Cyftiewidiad P i Mh, fel h J M , fe Y 



^ 



CO£LBREN Y BEIRDD. 



35 



o 

M 

o 



10 



11 



o 

H 






18 



< 
M 

o 



14 



15 



2s:^« 






M 
H 



k 



c 

Ch 



Ngh 

6 

Ng 

T 

Th 

Nh 

D 
Dd 



N 
LI 



Rh 
R 
S 
H 



ch 



ngh 

g 
ng 

t 
th 

Dh 

d 
dd 



n 
U 



1 

rh 
r 

s 
h 



Whlwh 



Owreìddiol ûil C yn Cawr, fal y seinìa k yn 



Cyfnewidiad C i Ch, £kl <^ ^^, 4| 

K A r • Nid gwreiddiol yii yr hen 
. W enhwyseg, eithr gwreiddiol yn y Wyn- 
♦ dodeg. 

Cyfne«idiad C i Ngh, fal, < A f^ , 

b T aA r- 

Owreiddiol, fàl O yn Oarth, Oogoniant 
Cyfnemdiad O i Ng, ŵl <^ A T T , 

^ P T oA r r^. 

Gwreiddiol, fal T yn Tad. 

Cyfiiewidiad T i Th, fal ^ A > , 4\ 

Cy&ewidiad T i Nh, fâl 'f^^V ^ , 

ìír ìTorn 

Owreiddiol, £al D yn Duw. 

Cyfiiewidiad D i Dd, fal > A VM, 

4\ > AVM. 

Cyftiewidiad D i N, fal >^_4'U 



m'. 



bY XVOsI 



Gwreiddiol, fal N yn Noeth, sef ^^^J^ • 
Gwreiddiol^ fal Ll, yn Llaw. Mae sain Ll, 

dywedir^ yn neiUduol i'r laith Gymraeg. 

Dichon fod ychydig o neshâd i'r çyfryw 

yn yr Ll^ neu Lh Yspaenaidd. 
Nid gwreiddiol, cyfnewidiad Ll i Jj, fal 

HAV, 41 kAV. 

Anadliad gwreiddiol R. 

GyfnewidiadpluddRhiR,fal^|,4l ì^h 

Gwreiddiol a digyfnewid, fal yn Sêr. 

Nid gwreiddiol^ fe aBai, o'r dechreu ; eithr 

felly ys oesoedd, yn y geiriau, Hardd, 

hwyr, &c. Nid gwreiddiol, yn ddiau, 

pann yn arferedig i anadlu Uafanad. 



Nid gwreiddiol, er yn Ued agos i h^j, yn 

yr hen Wenhwyseg, fal y gwefir yug 

Nghyfreithiau Hywel Dda, gann y Dr. Ẅotton, ac mewn amry w 



hen Ỳsgrifau, fal yn y geiriau, hwant, hwîth, whaer, yn Ue y geiriau 
yn ol y Wyndodeg, cnwant, chwith, chwaer, &Ct 



3fl HYNAFIAETH AC AWDURDODAETH 

Oddiwrth amry w eìriau neillduol yn y laith Saesneg, gellir feddwl 
fod yr arfer o dorri gwybodaeth ar goed yn gelfy^dyd. ym mhlith y 
Saeson ar rhyw bryd. Dy wedir fod y gair Book yn tarddu oddiwrth 
y gair Saxonaidd am íFawydd, herwydd yr arfer o dorrì lljrthyrennau 
a chadw cof ar ddefìiyddiau o'r prenn hynny; ac> yn wir^ prenn 
cwyraidd da yw hwnnw at yr achos^ ac y mae fe, hefyd, yn sefyll 
yn dda heb gammu. Mae y gair biBel yn cael ei arferyd am dammaid 
o brenn, ac hefyd am hfih^ bychan: yr oedd yr yst^rríaethau gwahanol 
ymma yn cael eu rhoddi i'r gair staff, (oddiwrth yr hen air Saxonaidd 

IẀBf.) 

Yr oedd y gair write yn cael ei arferyd gan y Saeson, yn nechreuol, 
i arwyddoccau "torri ar goed," ac yn yr ystyr hynn y mae yn aros- 
hyd yn awr yn y geiriau Shipwright, MHhoright, Cartwright, Whed*- 
wright, ^c. 

Mae y gair Si^esneg, Paper, yn tarddu oddiwrth y gair "papÿrw, 
lliosog, papìpri" enwau ar ddalen neu ddail a sydd yn tyfu yn y 
dwyraîn, ar pa rhai yr oeddynt, gynt, yn ysgrifennu. Er fod y 
defìiydd a elwir yn awr yn ^'bapyr" yn beth gwahanol iawn ei an- \^ 
sawdd, etto, mae enw y ddalen rhag-ddywededìg yn cael ei rhoi \ 
iddo. Felly, m^n celfyddydau eraiU, cedwir y cynn-enwau ym « 
mlaen ar defnyddiau llwyr wahanol, os yn arferedig i*r unrhyw 
ddibennion. 

Fal hynn, mewn cyíFelybiaeth, y cynnalwyd enwau ym mlaen, 
gann y Cymmry, ar bethau perthynol iddeu duU o gofnodi gwybod- 
aeth. Gwydd oedd eu defnydd cyntaf, herwydd hynny^ rhoddwyd 
yr enwau Egwyddor, a Gwyddor, iddeu Uythyrennau, ac ar hynny 
seiUwyd Uawer iawn o eiríau perthynassol, megys, — 

Gwyddoniaid, hen ddysgawdwyr y Cymmry cynn y Derwyddon. 

Gwyddawd a Gorwyddawd, dysgeidiaeth, celfyddyd. 

Gwyddon a Gwydon, gwr dysgedig. 

Cyfarwyddyd, hyíForddiant. 

Egwyddorion, cynneddfau, addysg. 

Tynhwyddyd, cyfystyr a chyfarwyddyd. 

Cy wydd, o'r gair cydwydd, sef Peithynen. 

Cyfarwydd, dyn cyfarwydd, h. y. dyn gwybodus ar wydd. t 

Dedwydd, gwr dedwydd, gwr rhagorfreiniol. 

Gwynwyddigion, gwyr o wybodaeth sanctaidd neu fendigaid. 

Arwydd, ymddangosiad ar wydd. 

Mae Thomas ab Ifan, o Dre-bryn, (awdurdod da) yn dywedyd 
mai oddiwrth célwydd y deiUia cdfydd a cheÿỳddyd. Ystyr y gair 
cehoÿdd, ymma, yw gwybodaeth cyfrinachol; feUy, nid yw unrhyw 



COELBREN Y BEIRDD. 35 

gelfyddyd yn wybodus i'r cyffredinolion. Mae hefyd y gair cehmfdd, 
yn ei ystjrr arfèrol, y^ arwyddo, dann rheolau '^Naw gloes ymad- 
rodd" (Rhdomch) y Cyfnmry, diffyg gwirionedd^ trwy gelu gwydd 
' cyfiawn dystíolaeth. 

Anhawdd fyddai, yn wastad^ gwahanu rhwng y geiriau a derfyn- 
ant gyda'r gair Owŷdd^ a'r lleill a derfynant gyda Gŵydd. Mae y 
rhai cyntaf a therfyniadau talgrynnion, yn ol cyfiawn sain^ a*r rhai 
diweddaf yn Ueddfon; ond gwyddys fod llawer o gyfnewidiadau 
wedi cjrmmeryd lle yn ein hiaith parth hynny. Hyd yn niweddar 
umn, oedd y sillaf diweddaf o'r gair dedwÿâd yn cael ei seinio yn 
dalgron^ ond yn awr (a hynny yn feius) yn lleddf; ac mae eraill o'r 
cyffelyb derfÿniadau wedi myned dann yr unrhyw gyfnewid; gann 
hynny, ni ellir^ heb ymchwil gwreiddiol, gofalus^ ymrannu yn gy wir 
rhyngdd^rnt. 

Mae y gair Cywydd yn dy wedyd llawer o blaid Coelbren y Beirdd. 
Yr oedd y gair hwnn^ ar y cyntaf, yn cael ei roddi i'r mesur mwyaf 
arferedig gann y Cynfeirdd yn eu cyfansoddiadau cyffredin^ ac yn 
cael yr enw, herwydd yr arfer o dorri y cyfryw ar Wydd; ond 
rhoddwyd y gair ymma i fesur llawer diweddarach wedi hynny. 

Mae y geiriau Egwyddor, a Gwyddor, fyth yn fwy banllef ar yr 
achos^ gann y gwyddys mai yr enwau c^mtaf ydynt a roddwyd i 
lyth^rrennau y Gymmraeg^ ac eu bod yn arferedig felly hyd yn awr. 



TYNNIADAU O HEN DDWNEDAU ATHRIOEDD, 

Er dangoê cywirsail Codbren y Beirdd, a rhai defodau eraiU. 

«CYFYMBWYLL MACCWY A'I ATHRAW/' 

(Rhy wbeth yn debyg i rai synnìadau rhoddedig eisioes.) 

''Maccwy. — Adolwyn poedd^oit a gadwassant Gof a Owybodau 
Barddas gyntaf ag a ddodaint addysg ar ddoethineb? 

"Athraw. — Y Gwyddoniaid; — nid amgen na doethion Cenedl y 
C^nnry a gadwassant Gof Cerdd dafod ar Wybodau a Doethineb 
Barddas^ ag a ddodaint addysg amynt ag nîd oedd na braint na 
thrwydded ar Wybodau y Owyddoniaid namyn y byddai syberwyd 
nag ychwaith Dosparth na Chadair. 

•'M. — ^Adolwyn ar ba beth y gwnaed Uythyr gyntaf a phydoedd y 
modd? 

" A, — Ar wydd ai gwnaethpwyd gyntaf a naddu Coed yn ebiUion 
pedrystlys ag ar bob ystlys torri rhinniau bychain a chynnifer rhint 

o 



38 HYNAHAETH AC AWDURDODAETH 

y bai acho8 Uuniaw Uythyr. Gwedi hynny ar garreg Ysledan a 
chrafu llythyr ami a chethren ddur neu gallestren a Ue gwnaed ar 
wydd Coelbren ai gelwid ac o hynny galw *Rhilleu y llythyrennau 
yn Goelbrai ar garreg a lÿthyrenid ei galw Coelfain. 

''Modd arall y gwnaed Uythyr ar wydd yn amgen na rhînniau, 
sef hynny a du neu arall o liw a fai parottaf. A hynn a fu gan arfer 
Cenedl y Cymry er oesoedd cjoi cof. A gwedi ynniU yr Ynys honn 
gan wyr Rhufain y dygasant yma lysewyn a elwir plagawd sef oedd 
hwnnw Ëlestron a gaid o wlad Assia a gwlad y Ganon ag ysgrifenna 
ar honno a gwedi hynny cafwyd Celfyddyd ar grwyn Uoi a chrwyn 
geifr a chrwyn defaid ag o hon^mt gwneuthur plagawd a goreu ar 
bob darllaw ydyw mewn llyfrau. Eisioes Beirdd Ynys Prydain a 
gadwant ar gof a chyfarwyddyd y modd y gwneid yr hen lyfrau er 
gwared y Gymraeg rhag anneall y syrthiai arni pai amgen. Ag 
achos arall sef y gellir Gwydd a main Ue ag amser nisgellir plagawd 
ag am hynny nid na Gk>rsedd na chadair gyfiawn Ue nas dangoser 
yr hen ddefodau ar hen wybodau wrth ddeall a chelfyddyd. Am 
hynny y dylit gwydd ymhob Gorsedd a chadair a chyda hynn Rhol 
Blagawd sef y dylit arddangos ar bob gwybodau llythyr yng Ngor- 
sedd a chadair Beirdd Ynys Prydain a lle na bo gwydd Main Uy- 
thyraid." 



TYNNIADAU O HEN DRIOEDD. 

TRIOEDD BRAINT A DEFOD, TRIOEDD CERDD, 
TRIOEDD BARDDAS, &c. 

(Dangossir yr awdurdodau, os gof^mnir.) 

"Tri pheth y dylai Bardd eu gwneuthur ai ddwylaw ei hunan — 
ei Goelbren ei Rhol ai Blagawd. 

"Tair phrif-orsedd Beirdd Ynys Prydain — ^gorsedd Bryn Gwyddon 
yn Nghaerlleon ar Wysg a gorsedd moel Efwr, a gorsedd Beiscawen. 

(Modd arall.) 

"Tair Gorsedd Gyfangerdd Ynys Prydain, Gorsedd Beiscawen 
yn Nyfnwal, a Gorsedd Caer Caradawc yn Lloegr, a Gorsedd Bryn 
Gwyddon yng Nghymru. 

"Tri chof Beirdd Ynys Prydain; Can, Llafar Gorsedd, a Gor^ 
tuyddawd, sef Coelbren neu lythyr. 

"Tri defnydd Cyfystawd Giyrwyddawd, Gwydd Main a Phlagawd, 
sef hynny Croeneu. 



COELBREN Y BEIRDD. 39 

"Tri Gwymoyddiŷion Beirdd bedydd Ynys Prydain Dewi Teilaw 
a Phadarn. 

"Tri choel Cerddor Tafod — Coel Cerdd, Coel Gwyddor, a choel 
ymbwyll. 

"Tri chof y sydd — Cof Ceudawd, Cof Cerdd, a chof Gorwÿddawd, 
sef llythyr, 

^'Tri Deifnogion Gorwyddawd^ Ayrerí gynhenid, Cjrmmhwyll hy- 
waith ac eisiwed Angen. 

"Tri chof Uith digwyddor, Coelfain, Coelbren a chwrach (cwrach — 
parchmerẃ.) 

"Tri chof Beirdd Ynys Prydain, Cof llafar Gorsedd, Cof Can 
gyfallwy a chof CoelhrmJ' 

Gellid gwneuthur tynniadau mwy helaeth o lawer o'r Trioedd, i 
amddiffyn heneidd-dra Coelbren y Beirdd; ond gann nad yw y cyf- 
ry w gyfansoddiadau yn aml iddeu gweled, ac, yn enwedig, herwydd 
fod yr hen ysgrifau o honynt wedi diflannu bronn i gyd, mwy bodd- 
longar i'r cyfiredin fyddai rhoi engreiíFtiau o gyfausoddiadau ein 
Beirdd, hen a diweddar, gann fod y cyfry w fyth iddeu gweled mewn 
Uawer o hen ysgrifau dros y wlad. 

Sylwer, mai defod neillduol y Beirdd oedd torri ar Goelbren, wedi 
i'r arfer fyned i lawr ym mhlith dysgedigion eraiU, ac mai o'r neiU- 
duoldeb hynn y tarddodd yr enw priodol, Coelbren y Beirdd, Nid 
rhyfedd, gann hynny, eu bod nhwy yn cyfeirio yn fynychach o lawer 
nag eraill at y ddefod gyssefin honn o gofnodi gwybodaeth mewn 
modd darlleniadol a dealladwy. 

Heblaw y geiriau a roddais, yn tarddu o'r gair Guuydd, ar ystyr- 
iaethau gwybodaeth a'i pherthynasau, mae Uawer iawn o eiriau eraiU 
yn deilliaw o'r pethau angenrheidiol i'r gelfyddyd o wneuthur Uyfr 
prenn, a'r ddefod gyssefín o dorri gwybodaeth arno. Yn gyssyllt- 
iedig, herwydd hynny, a'r gelfyddyd ymma, ni- gawn yn arferedig 
gann y Beirdd y geiriau a'r ymadroddîon canlyniadol:— - 

Bwyall. — 01 bwyall Llawdden; bwyall Rhys Goch Eryri, &c. 

Naddu Cerdd, nadduGwawd,nadduMawl, naddu laifh, naddu Cof 

Mae ysgrifennydd neu gyfansoddwr, yn cael ei alw yn Saer, fal 

Saer Cywydd, saer laith, saer Cyfarwyddyd, saer Cof, saer Can, 
saer Cerdd, saer Mawl. 

Mae y gair torbi, hefyd, yn cael ei arferyd yn lle ysgrifennu. 

" Torri ei enw" yw yr ymadrodd cyffredin trwy Gymmru am ''ys- 
grifennu ei enw." ''Ni ddysgais i erioed dorri'm enw," yw dywed- 
iad a glywir hyd y dydd heddy w gann lawcr un annysgedig. 



40 HYNAFIAETH AC AWDÜRDODAETH 

TYNNIADAU O'R BEIRDD. 

GWYDD, GORWYDDAWD. 

" Wyf Uogell cerdd wyf Ue y nydd (llëenydd) 
CarsSy ŷorw^ a gorail dyd" (clydd — ^rhyglydd.) 

Taliesin— Buarth Beirdd, Myv. Arch. Cyf. I. tu dal. 27. 

" Trwy ieith ag elfydd 
Ahithwch rhieddawg toydd," 

Yr un.— Kad Goddeu, 29. 

" Gorwythawg Cy wydd 

Aches feilon wydd,^ Yr un, 30. 

" Talhayarn y sydd— mwyaf y Sywedydd 

Pwy amgyffrawd Gwydd^-o aches ammod dydd," 

Angar Cyvyndawd, 36. 

" Gwydion ap Don— 
A rithwys gonoÿddawd ar y plagawd." 

Kadeir Herìdwen, 66. 

" Llew a Gwydion 
Wy a rithwysyMjycW Elfydd ac EleOron." 

Kerdd am Vcib Llyr, &c. 67. 

^^ Gwawd mwy meâ gogyffrawd 
Aches gwyd (gwydd) Gwydion 
Gogwn i nebawd." Angar Cy yyndawd^ 36. 

*' O ffyrfioli trî o draethaut berffaith 

Oe gwyded (gwÿdded) ieith oe gwydaur" (g^mfddawr.) 

Cynddelw^ Canu i Dduw, 247. 

** Boed emendigeit i'rŷwydd." 

Ymryson Gwyddneu, &c 165. 



COELBREN Y BEIRDD. 41 

PEITHYNU, (TORRI AR BEITHYNEN,) PEITH YNIAD, &e. 

" Pan doethan deon o dineidin parth 
Deetholwyd pob doeth wlat 
Ynghyfryssed a Lloegyr Uuyd amhad 
Naw ugain am un a beitht/nad," 

Taliesin, Myv. Arch. Cyfl 1. 86. 

" Dilwfr ut dilut vut veityad 
Dily w gly w glewdraws gynniuyad 
Difwys beith odwys hẃh^ffiÿad glud glwys 
Arŷoedwys argleidrad." 

Cynddelw i Owain Cyfeiliawg^ 221. 

SAER. 

" Wyf cerddoUad wyf ceiniad claer 
Wyf Dwr wyf Dry w 
Wyf saer wyf sy w." Buarth Beirdd, 27. 

Ni welir y tynniadau islaw yn canlyn eu gilydd, yn olynol, yn 
gyttunol â blaenrediad amser ; eithr yn hy ttrach^ yn ol y drefn ag 
a'u casglwyd. 

GWYDD. 

" Dyn wyf heb ei ail dan wf/dd 
A goleuder y gwledydd 
Am hir feithrin fíblineb 
Y fi'n wir yn fwya o neb, 
Nid oes i'm dydd^ dan wÿdd doeth^ 
Wr a aned mor anoeth*' 
leuan Oethin ap leuan ap Lleision^ (1420^) iddei hunan. 

*' Hwn fydd ar wydd ì'w hannerch." 

D. G. (Daf. ap Gwüym,) tudal 14. 

" Madog ab Gruffydd ttíÿdd'á&er 

Medru aur glod mydrau*r gler." Yr un, 224. 



42 HYNAFIAETH AC AWDURDODAETH. 

** Dyn mal gwas yn dwyn mawl gwÿdd 
Dano 'ddwyf er dan Ddafydd/' 

lor. Fynglwyd. 
" Aed dy fawl^ ydwyd filwr, 
Ar wÿdd hyd mae dydd a dwr." 

leuan du*r Bilwg. 

''O Lwydarth hael doi'r a'th wfdd, 
O aml iawnder Maelienydd." 

Hwmfire Hy wel i Sion Llwyd o Rhiwaedog. 

'' Ti ddy wedaist wÿdd odiaetU." Edm. Prys. 

" Dywed weithiau dad ieithydd 

Dy feddwl am da foddawl wydd 

A'u amcanu canu'r cor 

A ŷwffdd rhugl gy wydd rhagor." Wm. Cynwal. 

" Ag yn rydd gwaeth y w ŷwÿdd gwawd," 

Ed. Prys. 
''Pedwar mesur pur parawd 
Ar hugain sydd mewn gwÿdd gwawd." 

Wm. Cynwal. 
" Praw ynfyd pa fyd a fo 
Bath nas mydr beth nis medro 
Ag ar y gwaith, gwir y w gwydd 
Er cur oer i ceir artcyẃ?.*" Yr un. 

" Beirdd y w gwawd beraidd i'w (fwydd 

Berw lawn a bair lawenydd." Ed. Prys. 

" Llyfi: myfyrdawd gwawd y w ŷun/dd 

Llinyn a phwyll awenydd." , Yr un. 

'^ Os ydwyd, dangos wawdydd 

Ar dy gerdd darriad y gwydd" Yr un. 

*' Ag weithian gwann y w y gwydd 

Rhussio'r wyd rhysur wawdydd." Yr un, 

* Amydd ymma yn dalgron. 



43 



COELBREN Y BEIRDD. 

" Edrych wawdoedd^ drych ydynt 

Burwydd a gwaith y Beirdd gynt." £d. Prys. 

** Dysg dithau dasg y doethion 

A'r un hâd a'r Awen honn 

Dyna Ue câd awenydd^ 

Dyna ŷoed o enwog wydd" Yr un. 

" A phob un a phawb ei %ioÿdd 

Gydag elw a geidw ei gilydd." Yr un. 

" Diwyd wr wyd, dod ar wydd 
O deg awen dy gywydd." 

lor. Fynglwyd i Risiart ap Rhys, ei Athraw. 

" Nid oes un dwys awenydd 

Itti'n frawd ar glwm gwawd gwydd" Ed. Prys. 

'* Ei fin a gaed o fewn gtoydd 
Adail gwiw ei awdl gywydd." 
Syr Owain ap Gwilym. ym Marwnad G. Hiraethog. 

" Goreu bwnc gwr o bencerdd 
A naddaigoed yn wÿdd cerdd.*' 
Watkin Powell, ym Marwnad Rhys Dafydd Llwyd. 

" Llawer arfer a orfydd 

Llun ei gorph yn darllain gwt/dd." 

Gwîlym Tew. 

" Caned Bardd i ddyn harddlun 
Gywydd o*i henwÿdd ei hun." 

D. G. i GrufF. Grug. 

" Ni wnai Brydydd na brawdwr 
Roi gwydd gwell ar gy wydd gwr." 

Sion Tudur, Marwnad Sion Brwynog. 

*' Gwnn na bydd gaîr gwÿdd goreu gwad — ^gan Fun 
Gyfur eigr unllun a gwr anllad." 

lorwerth Hen, i ferch. 



44 HYNAFIAETH AC AWDURDO0AETH. 

" Gan gymmwysed gweled ffuydd 
Gwead ei awdl a'i gy wydd." 
Sion Phelpod, Md. Hyw. Daf. ap leu. ap Rhys. 

" Arwain i Owain a wnaf 
Ar eirìau mydr ir araf 
Peunydd nid naddiad owtdd owern 
Pen Merwawd Paunes irwen." • 
lolo Goch i Owain Glyndwr, yn dechreu ''Myfyrio bum am farwn. 

" Od oes brydydd wydd ddi wysg 
O Gymmro glân di gamrwysg." 

Sion Cent Gogan y Prydyddion Celwyddog. 

'^ Ymswynaìs pan welais wydd 
Y geuog hyll ei gy wydd.'*— -etto, 
" Faeth ei gywydd hrMwydd brych." 
Meyrig Dafydd i Lly welyn Sion. Ymryson am blas y Fann. 

COED. 

" O myn wawd orddawd arddof 

Aed i'r coed i dorri cof." D. G. i RufF. Grug. 

" Dug awen braff digon brau 
Didlawd ar goed ei odlau." 

Lewys Mon, Marwnad Daf. ap Edmwnd. 

'* Ag ungaîr yn ogangerdd 
Ni roe ar goed air o'i gerdd." 

Rhisiart ap Rhys, Marwnad ei dad. 

" Pan gly wyf hiraethwyf hoed 
Fensaerŷerdd pain is ibgoed." 

Llywelyn Moel y Pantri. 

" Y beiwr taer heb air teg 

O chwennych ganu chwaneg 

O goed ir gweued arall 

Gwnaed gwnaed a gwellhaed y Uall." 

Wm. Llŷn, i Owain Gwynedd y Bardd. 



COELBREN T BEIRDD^ 45 

" Gk>rea bwnc gwr o Beticerdd 
A naddat ŵobd yn wydd cerdd." 

Watk» Powel, yn Marwd. Rhys Daf. Llwyd. 



GWYDD. 

" Prydyddiaeth parod wyddost^ 
Pob arch cerdd pawb ar eich cost^ 
Oufyddŷon^ gywydd ag englyn, 
Gwìwdal teg ag awdl wyt ynn." 

Daf. Llwyd Mathew^ i Hopkin Twm Philib. 

" Gynnal ar droed ÿoed a gwydd 
Gwybodau pob gwybedydd." 
Meredydd ap Rhoeser^ i Syr Walterj Ficcar Bryn Buga^ 

'' Y pennillion mwynion man 
Ni thrigant er gwarant owydd 
Awr o gwbl ar gybydd." 

leuan ap Hywel Swrdwal. 

" Wrth ddarllain Coeljttin celfÿdd 
Gair nawghes ar gronigl wtdd." 

Sion Tudur, i*r Fenhines Elizabeth. 

** lalo Benn Bardd hardd y w hi 
A naddodd Awen iddi 
Gruffudd aeth o Hiraethawg 
A rhodd i Degeingl yr hawg, 
MoROANWO wen, mawrgain wydd 
A ddifai roed i Ddafydd, 
A Môn a fydd yma'n fau, 
A mwy ynnill i minnau." 
Gruff. Llwyd ap leuan, i Ynys Fon; " Yr Ynyao Rieni^ &c." 

" Naddai gerdd yn wÿdd gwirddysg 
Naddiad per pob doethder dysg." 

Meyrig Dafydd^ Marwd« Lewys Morganwg. 



1 



48 HYNAFIAETH AC AWDURDODAETH. 

*' O bü ar wyl o bür wydd 
I bâb gwiw bób i gy wydd." 

lor. Fyng. i Abad Margam. 

SAEK. 

" Haws y w cael Ue bo gwael ŷwffdd 
Saemi dwfîi Sabr na defnydd." 

D. G. i Gruff. Grug. 

'* Saeb oc2? am y sir ydoedd 
Saer un nerth a Serion oedd." 

Dafydd Benwyn, Marwnad Rhys lorw. 

'^ Pensaer ein iaith mewn gwaith gwawd, 
Paun cadam pennaig Ceudawd." 

Lewis Morganwg, Marwnad lor. Fyng. 

" Saer yr holl fesurau Rhd." 

Gruff. Hafren^ Marwnad Sion Phih'p. 

" Er galw ar Forys aur Gowlaid — fesur^ 
A fu wiw saer Toddaid^ &c." 

Morys Dwyfech^ Marwnad Morys Gethîn. 

** Son fawr am ei senn a fydd, 
Saer cael mesurau ceìwÿdd/^ 
Naddu gwir yn wir ni wnai, 
Naddu ffug ni ddiffygiai." 

Gruff. Hiraethog, yng Nghywydd Tegeìngl. 



k 



Rhys 



Fab Dafydd Saer cÿwydd certh." 

Lln. Moel y Pantrî, i Rhys Goch Eryri. 

" Saer cerdd dafawd." , 
Sion ap Hywel ap Lln. Frych, Marwnad Tudur AledJ 

* Talgron. 



COBLBREN Y BEIRDD. /, 47 

*' Ethry w PensÀER yí leíthoedd^ 
Ëithr pei by w^ athraw pawb oedd^" 

lolo Goch^ Marwnad D. G. 

" Paun sir Fon ai pensAEB fiu" 

Sion Tudur^ Marwnad Sion Brwynog. 

*' Sion gwrdd awdl Sion gerdd ddidlawd^ 

Saeb gwyeh ar fesurau gwawd^ 

Saeb ŷtüatodjfesurog ydoedd^ 

Saer da^ &c." 

Yr un. 

'* Saer yr holl fesurau 'rhawg." 

Lewys Daron^ Marwnad Tud. Aled. 

" Oer y w i'n rann waghâu, 
Oer am Saeb y mesurau." 
Richd. Philib, Marwnad Thos. Penllyn, Bardd Rhiwaedog. 



BWYALL, 

(Yr offeryn apha un yr oeddynt yn torri coed cerdd.) 

*' BwYALL arian a bioedd, 
Brau vlivaid ar doddaid oedd." 

Llyw. M. y Pantri, i Gruff. Llwyd. 

" BwYALL gerdd pan ballai gant 
Byth NADDAi beth ni wyddant." 

Lewys Mon, Marwnad Rhys Nanmor. 

« Bu BwYALL brenn Bardd anghymmen 
Yn naddu can i Wenllian. 

Rhys Goch, a Riccert ap Einion ap Callwyn. 

" BwYALL Ruffydd Nudd ai Naddiad—yáoeád, 
Mi adwaen ei sgyíhriad. 

Gruff. Llwyd. 



48 HYNAFIAETH AC AWDURDODAETH. 

''Bf « ddag hjnaf o ddau. 
Bwyll da Bwtall y Deau, 
A BwYALL aur bu wr Uonn 
Morganwg muríau gwynnion/' 

lor. Fynglwyd^ Marwnad Wm. Egwad. 

" Nadâai gerdd newydd ei gwaith, 
Naddiad hyppynt newyddwaith. 
£i FwTALL wenn a fu lUith 
Ar gadwjrnfyr ÿoai iawnfatb." 

Syr Owain ap Owilym^ Marwd. G. Hiraethog. 

'' Adwaen waith da iawn yn ol 
BwTALL Brwynog bwyll breiniol^ 
Da naddai ef ai Fwtall 
Drì enaid^ cerdd-^ymod cidl." 

Sion Tudur, Marwnad Sion Brwynog. 

" A BwTALL aur y Mab Llwyd 
Dyledog ei dal ydwyd." 
Deio Ddu o Benn y Deiniol> i Rys ap Sion o Lynn Nedd. 

" Ni weHr mwy ol Bwtall 
Flodau Sabb ar gerddgaer galL" 

Rhys Goch Eryrí^ Marwnad Gruff. Llwyd. 

NADDU, (owEiTHio coED,) NEDDAIR, 
(Fr çfferyn ajpha un ÿr oeddyni yn ÿweühio, dÿoẅri, a thorri ar, ébHJion.) 

" Naddodd mor awenyddol, 
Ni wyr neb ei ry w'n ei ôl." 

L. Mon^ Marwnad Dd. ap Edmund. 

** Dull rhÿ henuntL dwyll rbai» 

Yn newyddach y naddai" Yr un. 

" Naddai ar ttíÿdd gy wydd gwr 
Air ei fawl i Ryfelwr/' 



COEL6REN Y BEIRDD. 49 

Naddai i fçrch newydd fawl^ 
Ai NsDDAiB awenyddawL 
Dafydd Llwyd Matthew, Marw. Lln* ap How. ap leu. ap Gronw. 

" Awenyddiaeth i Naddü 
Awen ber o'i enau bu." 

Hy wel ap Rheinallt, Marwnad Dd. Nanmor. 

** I Neuadd Dduw yno ydd aeth 
I Naddu Awenyddiaeth." 

Dd. Alaw, Marwnad Lewys I^Ioii. 

** Naddu am awenyddiaeth 
A choetía'r wyf uwch y tracth." 
Sion Brwynog, i Syr Rhys ap Gruffydd o'r Penrhynn. 

*' Os ei eurwawd mesurawl, 

Sy i'w roi 'm mysg Seiri mawl^ 

Adwaen byth ond iawn baham, 

O bell ôl BwÿoU William, K 

Naddiad yn wastad a wnai^ 

Awenyddol y noddai, 

NADDu'r awdl yn dda'r ydoedd^ 

Nadd ysgwir yn y ddysg oedd> 

Rhwymyn garw rhoi mewn gweryd^ 

Rhuddyn y gerdd honn i gyd." 

Sion Philip, Marwnad Wm. Llŷu. 

" Nudd hyd Ferwig Naddwawd fwriaf, 
Nid yw seithig nod a saethaf." 

Lewys ab £dward> i Bìrt MoẁyP Q Dalacre. 



50 COELBREN Y BEIRDD. 

LLYFR PREN. 

*'Bardd o Fargamog a ddangosws ei BeiẄgnen mewn Eisteddfbd, a Rhgs 

Cain ffno, a gant ir Englgn hwn," 

BNGLTN 1 LTFB PBEN. 

" Yscerbwd mewn cwd^ nid min call— 'a'i mawl, 

Llyfr moliant Bardd dbddall^ 

Anhawdd yw ei iawn ddeall^ 

Fe wna i ddyn a fo'n ddaU." 

" Rhys Cain a'i cant i Lyfr pren a ddangoses Bardd 
o Forganwg mewn Eisteddfod." — O Lyfr leuan 
Bradford. Mi a'i gwelais hefyd yn un o lyfrau 
J. Jones o'r GeUi Lyfdy, yn Háfod Uchdrud. 

lOLO MOBOANWG. 

Gwelir, oddiwrth y tystiolaethau rhoddedig, fod llawer o Feirdd 
gorau Gwynedd, yn gystal a rhai Essyllwg, yn cyfeirio yn anwada- 
DWY at Gk>elbren y Beirdd ; ond eglur y w nad oedd Rhys Cain wedi 
dy wederioed am y cyfryw beth. 

Y prawf diweddaf a rhoddaf o heneidd-dra y Coelbren yw Cywydd 
o waith Gutto'r Glynn, yn cyfeirio, yn agos trwyddo draw, at yr hen 
fodd o lythyrennu ar wyddf neu goed, ac i'r pethau perthynol i 
hynny. 

Yr oedd Gutto'r Glynn yn Fardd teulu i Syr WiUiam Herbert, 
larll Penfro ; a bu gydag ef dros hir âynyddau, yng nghestyll Caer- 
dydd a Rhaglan, a diau, efe a welodd holl Hynafiaethau y ddau le 
enwog hynny ; ac yn eu plith — " Cyfymbwyll Maccwy a'i Athraw" 
yr Hen Geraint Fardd Glas fendigaid—Dwiìeásiìi " leuan ap y Diw- 
lith" o rhyfedd enw, " Einion Offeiriad," ac "Edeym Dafawd aur," 
ynghyd a chasgliadau cynnwysfawr o'r hen Drioedd; trwy hynny, 
ag 3rntau yn wr uchelddawn, aeth yn Fardd Trwyddedog Braint a 
Defod ; ac ymddengys hynny 301 dra eglur yn ei Gy wydd rhagorol. 
Blodeuodd rhwng 1450 a 1480. 

"CYWYDD, 

A wnaeA Gutítí'r Glynn i Ddafydd lAwyd Gtfdetoain, a wnaeth Eisíedd^ 
fod Beirdd gnei Dyei hunan, Anno 1465." 

Dafydd mae'r Beirdd 301 dyfod Dyfal mae'r Beirdd yn d*ofyn 

Dawr glêr oll ith dai ar glod Dafydd Llwyd di faddau Uynn 

Dafydd fab Dafydd fy lôn Degle'r mab carediglwyd 

Da a ranwyd orwyr Einion Tra fych cymmanfa tref wyd 



HYNAFIAETH AC AWDURDODAETH 



51 



Ty Ddewi fry yn dy frôf 
Ne sin yn yssu ynof 
Ynys y Saint ne sain Siam 
Ne ysbytty'n eos batam 
Pererindod pob rhandir 
Pab Rhufain Cydewain dir 
Croes naid cy wiriaid Cerî • 

Cydewen Nudd ceidw ni 
Cadell ail i'n cadw oU wyd 
Dymllew y gwr cadamllwyd 
Ni chiliaist ni ochelud 
I arbed traul o'r Byd trud 
I roi da ir ai diwael 
A dal ty y dulwyd hael 
Pe brenin pe yr ynys 

daw i'th wlad aed i'th lys 
Pob derwr pob rhodiwr hyf 
Pobl attaf pawb ai lettyf 
Pob gwan hyd ym Morgamog 
Pob ffwl megys pawb y ffwg 
Pob genau pawb a ganawdd 
Byth yt y llyma beth háwdd 
Po amlaf fo cerád dafaiod 
Anhawsa fydd cael gwydd gwawd 
Ac e oedd ar gy wydd ym 

Goed tahn pes gattai Wilym 
Mae det^h i'r mau dafawd 

1 dorrigwydd sef derigwawd 
Naddu mae'r awenyddion 

Ei gwawd fry o goed y fron 
Fal na ellir heb hiroed 
Gael de/nydd cgwydd o'r coed 
Aeth y gwydd i*th gywyddau 
A'r firidd ni wedd ei pharhau 



Dau a chy wyddau i chwi 
Drwy fydr yn ymdrafodi 
SwRDWAL waisc SAEB dHesgerM 
Bun hwrw coed bon a bríg cerdd 
Llawddbn ar pwyall iddaw 
Ni ad wydd deunydd Ue daw 
Ëhengwaith yw ei hangerdd 
Lladd coed mae'n Uai o %ioydd cerdd 
Ychydig o goed brig bronn 
Yn ei hol yn wehilion 
Naddu cerdd newyddu coed 
Nid ar wangyU na dreingoed 
Dechre gwawd diochri gwydd 
Etto 'ddwyf itti Ddafydd 
Ymhen Cattebwbn teiriaith 
Mae Ue'm roi Mwyall ar waith 
Q derfy dd coedydd ceudawd 
Dafydd ti yw gwydd y gwawd 
Goreu deunydd Ddafydd wyd 
Gwydd Awdl ne gy wydd ydwyd 
Ti y w coed deunydd iy cerdd 
Ti y w trefn iawngefn ungerdd 
Trawst ein iaith trostai ei Nen 
A chanbost o'r wychion-ben 
Post union o Einion ym 
A chalon wych o Wilym 
Catterwen Ceri wen wyl 
Coed nen Cydewain anwyl 
Tre tad nid rhaid dy oedi 
A bwrdd tal y Beirdd wyt ti 
I£br y dref ar ford rydd 
Nid Ifor ond enw Dafydd 
Yn hyfryd ynglan hafren 
Anhyfryd byd heb dy Benn. 

Gütto'b Glynn a'i Cant. 



Mae^ deallaf oddiwrth yr ysgrif o fy mlaen, y Cywydd hwnn yti 
Lilyfr Hir Llangadwaladr, yo. ysgol y Cymmry, yn Llundain, Rhif* 
33, tu dal. 8. 

Mae Gutto yn cynnal LlafardduU Morganwg drwy'r cywydd; ac 
y mae yn enwì, yn gyfarwydd, dau o Drwyddedogion Braint godid- 



52 HTlfAriAfiTH AC AWDURDODABTH. 

occaf Gadair Tir larll; ac yn jtaaon am danynt yn iaith ddefodôl 7 ' 
Gadaìr honno. Yr ocdd Swrdwal (Hywel, ond odid, a feddylir,) a 
Lkwdden, ýn rhai o'i gyfoedion. 



Yr wyf wedî rhoi llawer îawn o dynniadau o'n Dysgedigion, er 
amlyga eu gwybodaeth am Ooelbren y Beirdd; ond nid y ddegfed 
rhann o'r hjnn a gesglais gyda'r cyfryw amcan; canys annoeth fu- 
assai cruglwytho fy Nhraethawd a'r cyfan. Os cyssylltir y troell- 
ymadroddion a ganfyddir, mor aml, ynddynt, a Choelbren y Beirdd, 
gwelir' y sýnniadau ç^rnnwysedig yn cydfyned a phwyll^ ar Iwybr 
carennydd^ wrth ochr yr ymadroddion SeÌ8nig,->-''A fine stfle of 
writing; to raüe the song ; to polish the numbers; to tune the vocal 
«^€0/ to ttrifig the lay; to sing a staiíe, &c."— <lywediadaa a ddëellir 
yn ddigon pellioddiwrth ystyriaethau gwreiddiol eu geiriau:<«^^ am- 
gen^-dyna kwer o'n awenyddion mwyaf goleuddawn, o'r Gynfeirdd 
i hiwr, yn myned yn fynych, yn wrthodedigion synwyr,— yn ef- 
ryddion dychymmyg. 

Hynn yw Tyb, 

Ar Aîr a Chydwybod, 

GWYDDON, 
" Yn enw Duw a phob Daioni." 
[Taliebin Williams, Merthyr Tydfil.] 



LLANTMDDYFBI : ARORAPHWYD QAf^ WILLIAM RKES. 



^i' 






ìi to 
ítbÛ 



• / 



V 

i 



\ 
















^P^^** ;^^^^^^^V^H 


JH^r '.r^H 







